Je, IMANI YA UTATU 
Ni ya Ufunuo Mtakatifu? 


By : M. A. C. Cave 


Kimetafsiriwa na Omari Juma Mangilile 
Email: mangilile@yahoo.com 


Na kupitiwa na Said Rashid Juma 



Je, IMANI YA UTATU 
Ni ya Ufunuo Mtakatifu? 


By : M. A. C. Cave 


Kimetafsiriwa na Omari Juma Mangilile 
Email: mangilile@yahoo.com 


Kimepitiwa na Said Rashid Juma 


11 




Ill 



Muhtasari kutoka kwa Mtunzi 


(1) Dondoo za Biblia zimenukuliwa kutoka toleo la Revised 
Standard Version (RSV) zilizonukuliwa kutoka katika lugha asilia na 
kuunda toleo la kwanza la (King James Version) 1611 A.D. 
lililosahihishwa 1881-1885 A.D. na 1901, kisha likasahihishwa tena 
1946-1952, pia toleo la pili la Agano Jipya 1971 A.D. lililochapishwa 
na Wm. Collins Sons & Co., Ltd. for Canadian Bible Society. 1835 
Yonge St. Toronto 7, Ontario, Canada. Machapisho mengine 
yameonyeshwa kwa kiasi cha kutosha. 

(2) Dondoo za Qurani zimenukuliwa kutoka "http://sw.quran.u/", 
(Tafsiri ya Kiswahili ya maana na mafafanuzi ya Qur'an Tukufu). 

(3) (SAW) ni kifupi cha "Rehema na amani ziwe juu yake" 
ambacho kimekuwa salamu ya kawaida inayotumika kwa Mitume 
yote ya Allah. Kwa hiyo, kinatumika kama salamu ya heshima kwa 
kila Mtume pale linapotajwa jina lake, sawa sawa na (As) yenye 
maana ya "Amani iwe juu yao" itumikayo pale majina mawili au zaidi 
ya mitume, yanapotajwa. 



V 



WAKFU 

Nautoa wakfu utafiti huu wa kinyenyekevu, kwa Mungu, kwa 
kutupatia mawazo ya busara, mimi na mke wangu, Nenet ambaye ni 
msaidizi mwema kwangu, mwenye moyo wa kuridhia, mama mlezi wa 
watoto wetu. Yeye ni mwanamke mwema na mchamungu. Na kwa watoto 
wangu wote, kwa shauku yao ya kuniunga mkono, pia kwa jamaa, ndugu 
na marafiki zangu, kwa uaminifu wao, na kwa kuwakumbuka wazazi 
wangu waliotaabika sana nilipokuwa mnyonge wa wanyonge, 
wamenionyesha upendo na uvumilivu wao. 

Hatimaye nautoa wakfu utafiti huu kwa marafiki zangu wote wa 
moyo ninaowafahamu, kwa maneno yao mazuri ya kunihamasisha pia na 
kwa msimamo wao wa kuunga mkono kuchapishwa kwa kitabu hiki. 


M. A. C. Cave 
15 August 1996 



SHUKRANI 


Kwa unyenyekevu wote namshukuru Mungu kwa baraka zake za 
kunipa nafasi ya kutoa kitabu hiki, kwa hiyo kulifanya lengo langu 
nililolitumainia kutimia. 

Namshukuru anayepaswa kushukuriwa; Dr. Maneh Al-Johani, 
Katibu Mkuu wa Umoja wa Vijana wa Kiislamu Duniani (WAMY) kwa 
kuuchapisha utafiti him. 

Shukrani zangu za dhati kwa wale wote walioniunga mkono na 
kunisaidia katika kazi hii, kwa misaadaya kiufundi, kwa moyo wao wote. 
Shukrani zangu za dhati kwa wale wote waliofanyakazi nami kwa juhudi 
na uaminifu katika kukitoa kitabu hiki. 

Namuomba Allah Mwenye nguvu, kwa Rehema zake zisizo na 
kikomo, awabariki wote hao. Aamiin. 

M. A. C. cave 



viii 



Katika Injili ya (Yohana 8:40), Yesu (As) anasema: 

"Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu 
ambaye nimewaambia iliyo kweli, 
niliyoisikia kwa Mungu... " 

Allah (Mwenyezi Mungu) anasema katika Quran (3:59): 

Hakika mfano wa Isa kwa Mwenyezi Mungu ni kama 
mfano wa Adam; alimuumba kwa udongo 
kisha akamwambia: Kuwa! Basi akawa. 1 

Ukweli wa upweke wa Mwenyezi Mungu, maumbile na nafasi ya Yesu 
(As), kwa mujibu wa Maandiko: 

Kuiacha dhana ya Mungu mwenye mwili na Utatu hakumwaibishi 
Yesu, ispokuwa kunamuweka Mungu katika utukufu, upweke, 
ukuu na nafasi ya pekee isiyo na mfano ya kuwa yeye 
ni Mungu wa pekee anayestahiki kuabudiwa. 

Yesu Kristo si Mungu, ila ni Mtume na Mjumbe 
'mkuu wa Mungu! 


1 Tafsiri ya Quran Tukufu kwa kiasi kikubwa imenukuliwa kutoka katika Tafsiri ya 
Kiswahili ya Quran Tukufu ya mtandao wa: http://sw.quran.nu/ 


IX 


X 



YALIYOMO 


Somo ukurasa 

DIBAJI 1 

UTANGULIZI 2 

Habari Maalum Kutoka Uingereza 5 

WAKRISTO 7 

IMANI YA UTATU 10 

JINSI UTATU ULIVYOKUA KATIKA ITIKADI YA KIKRISTO 12 

Imani ya Nicaea 13 

Imani ya Nicene 14 

SAB ABU ZILIZOSHAWISHI IMANI YA UTATU 17 

KUHALALISHWA KWA UTATU NA WANAUTATU 19 

IMANI YA UTATU HAIKUFUNDISHWA NA WAKRISTO WA MWANZO ..20 
JE, BIBLIA INAFUNDISHA IMANI YA UTATU? 22 

Kuhusiana na Maandiko ya Kiyahudi 23 

Kuhusiana na Maandiko ya Kigiriki 23 

KUPINGWA IMANI YA UTATU NA WAKRISTO WA KISASA 25 

MAFUNDISHO YA MITUME YA MUNGU 27 

BIBLIA INASEMA NINI KUHUSU MUNGU NA YESU (AS) 32 

1. Ushuhuda wa Biblia kuhusu Mungu 32 

2. Ushuhuda wa Biblia kuhusu Yesu (AS) 34 

3. Kile anachokisema Yesu (AS) juu yake na Mungu 37 

KINACHOSEMWA NA QURAN TUKUFU KUHUSU MUNGU 40 

UTHIBITISHO WA BIBLIA JUU YA IMANI YA UTATU 43 

HOJA ZA NYONGEZA ZINAZOKANUSHA IMANI YA UTATU 51 

JE, YESU (AS) ANATHIBITISHA UFAHAMU WA ROHO MTAKATIFU? 55 

QURAN NI NINI? NA INASEMA NINI KUHUSU YESU (AS) NA MAMA 

YAKE? 60 

KISA CHAAJABU 64 

ONYO KWA WALE WANAOPOTOSHA UJUMBE WA MUNGU 66 


xi 



DIBAJI 


Chapisho hili, "Je, IMANI YA UTATU ni ya Ufunuo Mtakatifu?", 
litatumika kama chakula cha fikra kwa kila mwenye mawazo mazuri na 
kwa wafuasi wa Ukristo wa Kisasa. Maana ya Utatu imekanganya kila 
dhehebu la Kikristo. Ingawa Bw. M. A. C. Cave alikuwa Mkristo 
anayeamini utatu hapo kabla, alipoanza kuutazama utafiti wake juu ya 
asili ya Imani hii, kwa mshangao mkubwa kabisa aligundua kuwa, Imani 
hiyo ilitungwa na kuendelezwa katika zama za mwishoni pia imepangwa 
na kuanzishwa na waandishi na watambuzi (Thinkers) mbali mbali wa 
Kikristo. 

Bw. M. A. C. Cave anakusanya ushahidi wa kuonyesha kuwa Utatu si 
lolote ila ni imani iliyotungwa na wanadamu, ambayo inashindwa kufikia 
kuwa ni ya ufunuo kutoka kwa Mungu. Kisha, imani hii iliyoundwa na 
fundi cherehani, imepoteza nguzo yake muhimu, na hilo lipo katika 
kupingana kwake yenyewe kwa yenyewe na imethibitisha kuwa ni mwiba 
mchungu kwa upande wa tabaka za Wakristo kiujumla na hasa hasa kwa 
viongozi wakuu wanaojaribu kuipigia upatu imani hiyo. 

Ni jambo lisilokubalika kwa mtu anayefikiria sawa sawa kuamini itikadi 
hii licha ya dosari zake zote. Mtu mwenye akili, anapaswa awe 
mmakinifu zaidi juu ya mambo ya mwelekeo wa kiroho na ambayo ni 
muhimu sana maishani mwake. Anatakiwa ajaribu kuchungulia katika 
maandiko ya dini nyingine ili kuondoa mashaka. Na hatakiwi ajiachie 
awe muhanga wa kuridhika na imani pofu kama ilivyokuwa zamani. 
Jaribu kutafakari juu ya aya za Maandiko Matakatifu: 

Nakusihi msomaji, kipime kitabu hiki kwa akili isiyopendelea na moyo 
mkunjufu kiukweli, kwa kuwa hii ndio njia ya pekee inayoweza 
kuongoza katika uamuzi sahihi utakaojenga maisha ya mtu hapa duniani 
na maisha yajayo. 



UTANGULIZI 


Hakuna kinachowaudhi sana Wakristo kama kuitilia shaka imani ya 
Utatu, chemchemi ya imani yao. Kwa kukulia katika Ukristo, ninajua 
kwa hakika kuwa hilo litamuumiza mchamungu wa Kikristo, kwani ni 
kitu anachokijua kuwa ni cha ukweli. Lakini kuazima jicho pofu, 
(kujifanya sioni au sijui) wakati najua vizuri huko ni kuwa mbali kabisa 
na wema, kwani nimelazimishwa na amri za Mungu niwaongoze wale 
waliopotoshwa na imani ya uongo. Ni haki ya msingi kwa kila mtu 
kuujua ukweli utakaomwongoza katika njia ya haki. 

Ni ukweli madhubuti kuwa, binadamu ndiye aliyebuni kuwepo kwa 
mantiki (kutumia akili), kwa kuwa, anamiliki uwezo wa kiakili. Akiwa na 
hilo, binadamu siku zote anaelekea katika kuutafuta ukweli. Kwa hiyo, 
kila mmoja, anatarajiwa afikiri kwa mantiki juu ya vitu bila ya upendeleo, 
katika maneno na matendo yake yote ili afikie lengo lake. Zaidi, 
amepewa sifa ya uhuru wa kuchagua ili kumwezesha kukaa sawa katika 
jamii iliyostaarabika. Ni ukweli madhubuti kuwa hakuna mtu mwenye 
haki ya kumlazimisha mtu mwingine akubali hata kama ni haki. Hata 
hivyo, hiyo ni aina ya ufedhuli na ukaidi kwa akili kukataa ukweli. Watu 
wenye maadili na msimamo sio tu wanatetea ukweli, hata kama 
mchungu, lakini pia wapo tayari kuutetea ukweli huo kwa hali yoyote ile 
hadi kufikia upeo wa kutoa muhanga maisha yao. 

Utatu umeota mizizi sana miongoni mwa Wakristo kiasi ambacho ni mara 
chache mno mtu kuzingatia mahusiano tata ya 'Mungu mmoja katika 
utatu'. Ingawa asili ya imani hiyo inatokana na imani za kipagani, 
Wakristo wengi hawahoji ukweli wa imani kama hizo na hawako macho 
kuwa imani hiyo imetungwa na mwanadamu na si maneno ya Mungu. 
Imani ya Utatu inatangaza: 

"Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu na 
kwa pamoja, si kwa kujitenga, wanaunda Mungu mmoja. Utatu ni umoja 
wa milele, hauna mwanzo wala mwisho, na wote ni sawa. 

Yesu (As), anazingatiwa na waumini wa Utatu kuwa ana hali mbili 
ubinadamu na uungu. Anaaminiwa kuwa ni Mwana wa Mungu na ni 
Mungu Kamili kwa kuwa ni wa pili katika Uungu wa imani ya Utatu. 


1 Victor Paul Wierwille: "Jesus Christ Is not God", American Christian Press, The Way International, 
New Knoxville, Ohio 45871 (1975 and 1981), p.4. 


Y 



Hata hivyo, katika kitabu hiki, wasomaji watagundua kuwa ukweli fulani 
umepotoshwa kwa uangalifu mkubwa na wachambuzi, weledi, 
wanatiolojia, waandishi, wainjilisti na makanisa ya Kikristo ili kuchangia 
hoja yao ya imani ya Utatu kuwa ni ya "ufunuo mtakatifu". Hapo kabla, 
Nabii Yeremia (As) aliwaonya watu juu ya ufisadi uliofanywa katika 
ufunuo na wale wanaofundisha dini ya Mungu. Anasema: 

"Mwasemaje, Sisi tuna akili, na torati y a BWANA tunayo pamoja 
nasi? Lakini, tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa 
uongo. " Yeremia 8:8 

Kwa kile kinachofungamana na ibada za uongo, Nabii Yesu (As) 
amerudia kutumia onyo lilotolowe na Nabii Isaya (As), lakini watu kwa 
hakika hawasikii. Anasema: 

"Watu hawa huniheshimu kwa midomo; Ila mioyo yao iko mbali 
nami, nao waniabudu bure, Wakifundisha mafundisho Yaliyo maagizo ya 
wanadamu." Mathayo 15:8-9 

Uwamuzi wangu wa kutumbukia katika jambo hili la hatari umetokana na 
utafiti wangu juu ya ukweli wa maana ya Utatu. Utafiti huo sio tu upo 
ndani ya mipaka ya Vitabu vitakatifu, lakini pia katika maandiko na 
makala za wanazuoni wa kidini. Baadhi ya kazi zao zimethibitisha 
mihemuko na kupokewa vizuri na madhehebu ya Kikristo. 

Utafiti huu umefanywa kukiwa na mtazamo wa kukubali matokeo kwa 
moyo mkunjufu kwa imani yangu ya zamani ya kuamini Utatu. Kwa 
kweli, Wazo hili limechimbuka ili kutafuta ushahidi wa wazi wa 
kuthibitisha uhalisi wa imani hiyo, na si njia ya kubabaisha, huku 
nikiamini kuwa imani hiyo ina uhalisi kutoka kwa Mungu. Na zaidi, ili 
nisiwe napendelea nimetumia marejeo ninayoyategemea kwa mikono 
yangu. 

Kwa hakika, ni utafiti wa juhudi za dhati kwa upande wangu ili nipime 
ushahidi kama ulivyorundikana. Kwa bahati mbaya, wakati utafiti 
ulipokuwa unaendelea, imani ya Utatu iliyopitia vizazi vingi ikiwa ni 
ukweli wa mwisho, imepata ugonjwa. Kama matokeo ya utafiti 
yangekuwa kama ilivyotarajiwa, yangeangaza moyo wangu. Hata hivyo, 
kwa fadhaa, nimeigundua kuwa ni kosa. Imani hii iliyoundwa na 
mwanadamu ilibuniwa na watu ili inufaishe tamaa zao na kuwapatia 
maslahi. Kwa hiyo, hoja zote za zamani zimebadilika na kuwa uongo wa 
wazi. Imani ya Utatu sio tu ni kinyume na mafundisho ya mitume ya 


r 



Mungu lakini pia ni matusi kwa akili za binadamu kwa kuwa inapingana 
na akili na haipatikani sehemu yoyote katika Biblia. 

Hatimaye, ukweli mchungu ni kuwa, utafiti huu unabomoa Utatu na 
imani za kuwa na mwili wa kibinadamu, pamoja na imani zote 
zinazofungamana na hilo. Kumwabudu Mungu kwa mujibu wa 
mwongozo wake alioufunua ni kuzitupilia mbali imani hizo kinaganaga. 

Kuwacha dhana ya Mungu mwenye mwili na Utatu hakumwaibishi Yesu 
bali kunamuweka Mungu katika utukufu, upweke, ukuu na nafasi ya pekee 
isiyo na mfano ya kuwa yeye ni Mungu wa pekee anayestahiki 
kuabudiwa. Yesu Kristo si Mungu lakini ni Mtume na Mjumbe mkuu wa 
Mungu! 

Namkaribisha 'kila mtu' atafute ukweli katika kazi yangu ambayo 
itafungua mioyo ya wale wanaongoja uwokovu. 

"Ee! Mungu wetu! Kwa kupitia kipande cha kazi hii tumepania kufikisha 
maana sahihi ya Ujumbe wako kwa wanadamu. Ee! Mola wetu onyesha 
baraka zako na uwaongoze kwenye ukweli. Popote tulipokosea, tafadhali 
tusamehe na wakinge wanadamu dhidi ya dosari zetu." Amiina - 
(tukubalie maombi yetu). 


t 



Habari Maalum Kutoka Uingereza. 


UCHUNGUZI WA KUSHTUSHA WA MAASKOFU WA 
KIANGLIKANA 

Mawimbi ya kushtusha yalibiringika Uingereza nzima na kwa ulimwengu 
wa Kikristo pale habari za DAILY NEWS la Uingereza zenye kichwa: 
“Uchunguzi wa kushtusha wa Maaskofu wa Kianglikana,” zilipoeleza 
kuwa zaidi ya nusu ya Maaskofu wa Kianglikana wanakubali kuwa: 
“Wakristo hawalazimishwi kuamini kuwa Yesu Kristo ni Mungu”. Kura 
ya maoni iliyopigwa na Maaskofu wa Uingereza, Maaskofu 31 Miongoni 
mwa Maaskofu 39, Wamekana UUNGU wa Yesu pia KUFUFUKA 
KWAKE hilo linaonyesha kuwa imani mbili katika imani kuu za Kikristo 
zimebatilishwa kikamilifu. 

Wao wanaona kuwa ufahamu huu wa zamani si sahihi katika Biblia. 1 

SI MUNGU - ISPOKUWA NI “MJUMBE MKUU WA MUNGU” 

Habari hizo zinaendelea kueleza kuwa, 19 miongoni mwa hao Maaskofu 
3 1 wanakubali kuwa: “Ni jambo la kuridhisha kumchukulia Yesu kuwa ni 
mjumbe mkuu wa Mungu”. 2 

KWA HIYO, ZAIDI YA NUSU YA MAASKOFU WA 
KIANGLIKANA WA UINGEREZA WANAJITAKASA NA 
DHAMBI YA KU MKASHIFU MUNGU NA WANAMZINGATIA 
YESU KUWA NI MJUMBE TU . 

ASKOFU JENKINS ANAKOSOA VIKALI ITIKADI MUHIMU 
YA KIKRISTO 

Katika mahojiano na kituo cha Runinga cha London's Weekend katika 
kipindi cha dini “CREDO”, - Askofu mteule mpya wa Durban - Rev. 
Profesa David Jenkins, mwenye cheo cha nafasi ya nne katika Kanisa la 
Uingereza - ameelekeza mashambulizi yake kwa msingi usio wa hakika 
unaosimamia jengo zima la imani ya Kikristo. Imani muhimu sana ya 
Kikristo ya UUNGU wa Yesu na KUFUFUKA Kwake zimekosolewa 
vikali mno na Askofu huyo, akieleza kuwa, matukio ya wakati wa kazi za 


1 Shock Survey of Anglican Bishops: Daily News, U.K., 25/6/84, (source: Islamic Propagation Centre 
International, 20 Green Lane, Small Heath, Birmingham B9 5DB, Tel. 021-773-0137). 

2 Bishop Jenkins Slams Fundamental Christian Doctrine: London Daily Mail, page 12, 15/7/84 (source, 
Ibd). 



mwanzoni za Yesu: “Kwa hakika hayakuwa sahihi kabisa ispokuwa 
yameongezwa katika habari za Yesu na Wakristo wa mwanzo ili kuelezea 
Imani yao Kwake kama ni Masihi 1 

Katika ufahamu huu juu ya Mungu na Yesu (AS) wanashirikiana 
wanafunzi wote, Wakristo wa mwanzo, wahenga, Wasomi wa Kikristo 
wa siku hizi, watambuzi, waandishi na hata Wakristo wa kawaida. Yesu 
(AS) anasema katika (Mathayo 4:10): 

"...kwa maana imeandikwa, Msujudie Bwana Mungu wako, 
umwabudu yeye peke yake. " 

Katika (Yohana 17:3) anasema: "Na uzinia wa milele ndio huu, 
Wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo 
uliyemtuma. " 

Vilevile anasema katika Yohana 20:17: "...ninapaa kwenda kwa Baba 
yangu naye ni Baba yenu , kwa Mungu wansu nave ni Munsu wenu . " 

Je, maelezo haya hayapo wazi? Wapi alipokubaliwa Yesu kuwa ni 
Mungu? 

Sasa, hapa linakuja, swali la dola Bilioni moja: “Je, IMANI YA 
UTATU ni ya Ufunuo Mtakatifu ?” 


1 London Daily Mail, U.K., p. 12 15/7/84, (Ibid). 



WAKRISTO 


Karibu watu bilioni moja duniani wanaendelea kuamini na kutekeleza 
imani ya Utatu huku mara mbili ya hao, kama si zaidi, wanaikataa 
kinagabaga kuwa haipo katika wigo wa kibiblia pia wanaona ni 
upotoshaji, haina msingi, haingii akilini, inachukiza na ni kinyume na 
akili. 

Kwa mujibu wa Bamber Gascoigne, katika kitabu chake “ Wakristo 
Kwa miaka hamsini ya mwanzo ya kile tunachokiita hivi sasa zama za 
Ukristo, hakuna hata neno moja lililosalimika katika nyaraka yoyote ile 
iuu ya Kristo na wafuasi wake . Katika kipindi cha miaka hamsini 
iliyofuatia, Wakristo wenyewe waliandika vitabu vingi ambavyo kwa 
sasa vinaunda Agano Jipya. Lakini bado hakuna neno hata moja, pamoja 
na kuyatoa kidogo, lililotoka nje ya mwandishi. Na baadaye, katika karne 
ya pili, mamlaka ya Roma ilianza kueleza: 1 

“Kuna kundi, lililochukiwa, kwa sababu ya chuki zao, lililoitwa 
Wakristo na watu wengine. Christus, amboa kutokana na wao ndio 
limepatikana jina Ukristo, waliteseka kwa adhabu kali mno katika kipindi 
cha utawala wa Tiberius mikononi mwa mmoja wa maofisa wetu, Pontius 
Pilate. ” (Tacitus). 

“Wakristo ni kundi la watu walioleta ushirikina na uovu mpya. ” 
(Seutonius). 

“Maskini, mafukara waliojikinaisha kuwa hawafi na wataishi 
milele, kwa kuabudu ghiliba aliyesulubiwa na kwa kuishi chini ya sheria 
zake. Kwa hiyo, wao wanadharau vitu vya dunia hii, na kuvichukulia 
kuwa ni mali ya uma. Wao wamepokea imani hii toka katika tamaduni 
bila kuwa na ushahidi unaotambulika. Kwa hiyo, kama tapeli au laghai 
yoyote atatokea miongoni mwao, basi kwa haraka haraka atapata utajiri 
kwa kuwaamuru watu hawa duni. ” (Lucian) 

Bila kujali, Ukristo umeshastawi na kuwa moja ya dini kuu, lakini 
mafundisho ya Ukristo wa kisasa kama tunavyoujua leo hii, yapo tofauti 
na kile kilichofundishwa na Yesu (AS) kwa wanafunzi wake. Imani 
tofauti za Ukristo kama vile Utatu iliendelezwa baadae. Motisha wake 
ulianza katika kipindi cha utawala wa Mfalme Mkuu Constantine huko 
(Nicasea) na baadaye uliendelezwa katika imani kamili ya kuamini bila 

1 Bamber Gascoigne: “The Christians”, Granada Publishing Limited, 1976, Frogmore, St Albans, Herts 
A12 2NF and 3 Upper James Street, London Wir 4BP, p.9. 


V 



kuhoji (dogma) wakati wa utawala wa Mfalme Theodosius mwaka 381 
C.E. Ajabu ilioje! Kuanzia hapo, Ukristo una madhehebu mengi tofauti 
tofauti na ni vigumu kwa sasa kutambua imani sahihi ya Kikristo. 
Vyovyote ulivyo, katika muktadha wa sasa, hakuna aliye karibu zaidi na 
mafundisho asilia ya mitume. Wao wanaegemeza mafnndisho yao juu ya 
Biblia ambayo yenyewe ni mada inayoendelea kurekebishwa. 

Mungu pekee ndiye ajuaye ni Uni Wakristo wataweza kutoa nakala 
sahihi (asilia) ya kitabu chao (Biblia). 

Mtu atashangaa, juu ya idadi ya matoleo ya Biblia yaliyopo leo hii. Kila 
moja linatofautiana na jingine, ndio, kila moja linadai kuwa yeye ndio 
toleo asilia. Matolea yote hayo yameshawahi kutangaza duniani kuwa, 
yenyewe ni ufunuo mtakatifu. Rejeo lao lililo tayari lipo katika (2 
Timotheo 3:16), isemayo “Kila andiko, lenye pumziya Mungu, lafaa kwa 
mafundisho...” Lakini kile wasichokifahamu Wakristo ni kuwa, “Kwa 
hakika, yaliyomo katika Biblia zao si Maandiko matakatifu ispokuwa ni 
hekaya, fikra, matukio na tamaduni tu.” Tatizo hilo linachanganya zaidi 
pale tunapojua kuwa baadhi ya matoleo ya Biblia yana vitabu vingi zaidi 
kuliko mengine. Toleo la Orthodox (OVC), lina vitabu 86 ; Toleo la 
Charismatic (CV), lina vitabu 76; Toleo la Roman Catholic (RCV), lina 
vitabu 73 ; na matoleo yote ya Kiprotestanti yana vitabu 66 likiwemo 
The New World Translation of the Holy Scripture [1984] (NW), 
linalotumiwa na Mashahidi wa Yehova na matoleo mengine kama vile 
the King James [1611-1942] (KJ), American Standard [1901-1944] (AS), 
Rivised Standard [1971] Second Edition (RS) Jerusalem Bible [1966] 
(JB), Good News Bible (1954: iliyochapwa 1956), Ronald A, Knox (Kx), 
New International Version (NIV), na motoleo mengine yasiyo na idadi. 

Zaidi ya hayo, vipi kuhusu hoja ya Warejeaji wanosifika wa Biblia ya the 
Rivised Standard Version (RS), Rivised Edition ya 1952, na kwa Agano 
Jipya, Second Edition ya 1971, by Wm. Collins Sons & Co. Ltd. 
Iliyochapwa na Canadian Bible Society, isemayo katika Utangulizi wake: 
(1) “Naam, Toleo la King James lina dosari kubwa mno.... dosari hizo ni 
nyingi sana na hatari sana kiasi cha kupelekea kuitishwa wito wa 
kurekebishwa kwa tafsiri yake ya Kingereza. ” (2) “Toleo la King James 
la Agano Jipya liliegemea katika mandiko ya Kigiriki yaliyoharibiwa 
kimakosa ” Vipi kuhusu hoja ya Mashahidi wa Yehova katika chapa ya 
Mwamko ya Septemba 1951 inayoeleza; “ Biblia ina makosa 50,000 !” 

Na vipi kama nikisema, kinyume na imani yetu, kuwa ‘ Katika Waandishi 
wanne wa Injili Hakuna hata mmoja aliyekuwa Mwanafunzi wa Yesu 
(AS). ” Katika (Luka 6:14-16 na Marko 3:17) tunaona yametajwa majina 


A 



ya wanafunzi kumi na wawili na Yesu (AS). Huku majina Mathayo na 
Yohana yamo, na majina Marko, Luka na Paulo hayajatwaja. 

Hata hivyo, kutokana na nkuu zifuatazo, utagundua kuwa hizo Injili mbili 
zinatajwa kuwa ni za Mathayo na Yohana kwa kuwaheshimu tu, kwani 
ziliandikwa na mtu wa tatu. Soma nakala halisi ya mstari wa (Mathayo 
9:9): 

"Naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko aliona mtu ameketi forodhani 
aitwaye Mathayo, akamwambia nifuate. Akaondoka akamfuata." 

Na katika (Yohana 21 :24): 

"Huyu ndiye yule mwanafunzi ayashuhudiaye haya, na aliyeyaandika 
hay a; nasi twajuaya kuwa ushuhuda wake ni kweli?" 

Katika aya ya kwanza, mwandishi anasimulia tu kile kilichotokea kati ya 
Yesu (AS) na Mathayo, huku katika aya ya pili, ni wazi kuwa kiwakilishi 
“nasi” kinawakilisha mwandishi. 

Hebu kwa sasa tutafakari juu ya kile kilichosemwa na waandishi wawili 
wa Kikristo kuhusu kuundwa kwa Biblia: 

“Wakati mwingine, Wanukuzi wanatia kile kisichokuwemo katika 
maandishi, pia kile wanachokifikiria kitakuwemo. Mnukuzi anaweza 
kuamini kumbukumbu zinazobadilika, au anaweza kuunda maandiko kwa 
mujibu wa mtazamo wa madhehebu anayoyafuata. Kwa kuongezea katika 
matoleo na manukuzi ya Mapadri wa Kikristo, takriban (Miswada) ya 
Mandiko Matakatifu elfu nne ya Wagiriki [MSS], ilijulikana kuwa ipo. 
Kwa hiyo, tofauti za usomaji ni jambo la kuzingatiwa. 

Kwa hiyo Injili ziliundwa, na ambazo kiwaziwazi, ziliakisi 
mitazamo ya ufahamu wa mahitajio na matumizi ya jamii za waandishi. 
Kwao wao, vitu vya kimila vilitumika, lakini kulikuwa hakuna kusita 
katika kukibadilisha kile kisichoendana na lengo la mwandishi. ” 1 2 


1 J.R., dummelow: Commentary on the Holy Bible, p. 16. - (see - Mrs. Ulfat Aziz-Us-Samad: “Islam 
and Christianity”, 1984, Presidency of Islamic Research IFTA and Propagation, Riyadh, Kingdom of 
Saud Arabia p.7). 

2 T.G. Tucker: The History of The Christian in the Light of Modern Knowledge, p. 320. (Ibid, p. 6). 



I MAN I YA UTATU 


Imani ya Utatu inazingatiwa kuwa ni ya Mungu mmoja katika nafsi tatu. 
Kila moja katika nafsi hizo inasemakana kuwa ipo milele bila ya kuwa na 
mwanzo. Kila moja inasemekana ni Yenye uwezo, si kuu wala si ndogo 
zaidi ya zingine; Kila moja inasemakana kuwa ni Mungu kamili kwa 
maana ya neno Mungu ambalo linajumuisha sifa za Mungu, zote ni sawa 
sawa kwa wakati mmoja, kwa eneo, nguvu na elimu. Imani hii inaunda 
kiini na nguzo ya imani ya Ukristo iliyotetewa na takriban na madhehebu 
yote ya Kikristo. Hata hivyo, imani ya Utatu si ya ufunuo mtakatifu, bali 
ni imani ya kuamini bila kuhoji kwa binadamu iliyoundwa na Wakristo 
wakati wa kipindi cha robo ya kwanza ya karne ya nne. Kwa hakika, hilo 
lilikuwa ndio zao la Baraza la Constantinople mwaka 381 C.E. ambalo 
lilikubali kumweka Roho Mtakatifu katika nafasi sawa na Mungu na 
vile vile Yesu Kristo. 

Insaiklopidia Britannica inaeleza kuwa: ufahamu wa umoja wa kiasili 
(homoousia) ya msemo mtakatifu na Mungu Baba zinathibitisha uungu 
kamilifu wa Yesu Kristo. Fumbo la ubinadamu wa Yesu Kristo linaweza 
kueleweshwa katika njia hii: hali (natures) mbili kwa mtu 

mmoja....kimsingi halijaanzishwa na mafundisho ya kufikirika, kwa kiasi 
fulani linabadilika ndani ya liturujia (usharika mtakatifu) katika kila 
mfumo mpya na katika nyimbo za kidini zisizohesabika - kama ilivyo 
katika maneno ya liturujia ya Easter: 

“Mfalme wa mbinguni amedhihiri duniani ili kumfanyia wema binadamu 
pia alishirikiana na wanadamu. Kwani alitwaa mwili wake kutoka kwa 
bikira na kutokana na bikira huyo amekuja, kwa kuwa amelikubali hilo. 
Huyo ni Mwana, mwenye asili mbili, lakini si kwa haiba. Kwa hiyo, 
katika kumtangaza Yeye, kwa hakika ni Mungu kamili na ni mtu kamili, 
tunakiri Kristo ni Mungu wetu.” 1 

Imani ya Athanasian inaeleza: 

“Kuna nafsi moja ya Baba, nyingine ya Mwana, na nyingine ya Roho 
Mtakatifu. Lakini Uungu wa Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu, wote ni 
mmoja; Utukufu ni sawa sawa, uwezo wa milele... Baba ni Mungu, 
Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu. Naam, hakuna Miungu 
mitatu bali ni Mungu Mmoja... Kama vile tunavyoshurutishwa na sheria 
za Kikristo kukiri kuwa kila nafsi katika hizo yeye yenyewe ni Mungu na 


1 Encyclopedia Britannica, Macropaedia, Vol. 4, Christianity, p.481). 



ni Bwana, kwa hiyo, tumekatazwa na dini ya Ukatoliki kusema kuwa 
kuna Miungu mitatu. Au Mabwana watatu .” 1 

Ufafanuzi wa Kiothodox juu ya Utatu wa Kikrisro na Imani ya 
Athanasian: “Imani ya Utatu inaeleza kuwa Baba ni Mungu, Mwana ni 
Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu na kwa pamoja, na sio kwa upweke, 
wanaunda Mungu Mmoja. Utatu ni wa milele, bila mwanzo wala 
mwisho, na ni sawa .” 2 3 

Kanisa la Roman Katoliki linaeleza: Utatu ni istilahi inayotumiwa 
kuonyesha imani kuu ya dini ya Kikristo.... huku Kanisa la kiothodox la 
Kigiriki, linauita Utatu kuwa ni “Imani ya msingi ya Ukristo hata 
wanafikia kusema: Wakristo ni wale wanaomkubali Kristo kuwa ni 
Mungu.” Katika kitabu “Imani Yetu ya Ukristo ya Kiothodox”, kanisa 
hilo hilo linatangaza kuwa: “Mungu ni utatu. ... Baba ni Mungu kamili. 
Mwana ni Mungu kamili. Roho Mtakatifu ni Mungu kamili.” 


1 Mrs. Ulfat Aziz-Us -Samad: Islam and Christianity, 1984, Presidency of Islamic Research, IFTA and 
Propagation, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, p.29. 

2 I. William Wilson Stevens, Doctrine of the Christian Religion (Grand Rapids: Wm. B. eerdmans 
Publishing Co., 1967, pp. 1 13-122. (see - Victor Paul Wierwille: Jesus Christ is not God, American 
Christian Press, The way International 1975-1981, New Knoxville, Ohio 45871, p.5). 

3 Bible and Tract Society of Pennsylvania: Should you Believe in trinity? (1989), Inf 1. Bible students 
Association Brooklyn, New York, U.S.A. p.3. 



JINSI UTATU ULIVYOKUA KATIKA 1T1KAD1 YA KIKRISTO 


Mateso kwa Wakristo na ukandamizwaji wa kanisa la mwanzo chini ya 
watawala wa Kirumi yalioanza mwanzoni mwa karne ya kwanza, 
yameishia kwa kupata nguvu kwa Mfalme Constantine huko Milvian 
Bridge mwaka 312 C.E. matokeo yake, kwa kupitia kuingia kwake katika 
Ukristo, watu walipata nafuu fulani kisiasa, kijeshi na mapato ya kijamii. 
Matokeo yake, maelfn ya wale wasio Wakristo walijiunga na Kanisa na 
kumuwezesha Constantine kupata nguvu kubwa katika mambo ya 
Kanisa. 

Na ilikuwa katika kipindi cha utawala wa Constantine pale wazo la kuwa 
Yesu Kristo ni sawa sawa na Mungu Baba, lilipopata nguvu. Naam, utatu 
haukuwa imani iliyofahamika kwa wakati huo. Wazo la mungu wa utatu 
lilichochea mabishano makali ndani ya kanisa kwani mapadri na walei 
(waumini wa kawaida) wengi hawakukubali nafasi ya Kristo kuwa ni 
Mungu. 1 

Huku kutoafikiana kulifikia kiwango cha kupambana kati ya Askofu 
Alexander wa Alexandria, Misri na kuhani wake Arius. Askofu 
Alexander alifundisha kuwa Yesu ni sawa na Mungu kinyume na Arius. 
Kwa hiyo mkutano wa kanisa ulifanyika huko Alexandria mwaka 321 
C.E., Arius aling'olewa na kufukuzwa. 2 

Ingawa, Arius alichukiwa katika taasisi, bado alikuwa na wafuasi wengi 
nje ya Misri. Maaskofu wakuu wengi, kama vile msomi wa historia 
Kaisaria Eusebius wa Palestina na somo yake mwenye nguvu nyingi, 
Eusebius, Askofu wa Nicomedia, kimsingi wanaafikiana na arius: Yesu 
Kristo si Mungu. 3 

Mabishano yenye kuendelea yalimsumbua Constantine na ili kuhalalisha 
nafasi yake, aliwaalika maaskofu wote wa Kanisa la Kikristo huko 
Nicaea (kunapojilikana kama ni Asia ndogo) mwaka 325 C.E. Kwa hiyo 
baraza la Nicaea lilianza kupatanisha ugomvi unaohusu mahusiano kati 
ya Mungu na Mwanawe. Constantine, aliyekuwa mkuu wa utendaji, 
alitumia nguvu yake ya kisiasa kuwabebesha maaskofu mzigo wa 
kukubali itikadi yake. Kanuni ya imani iliyosainiwa na maaskofu 218 


1 Victor Paul Wierwille: Jesus Christ is not God, American Christian Press, The Way International, 
New Knoxville, Ohio 45871, (1975-1981), p. 22-23. 

2 Hase, A History of the Christian church, p. 111. (See - Ibid, p. 23). 

3 Henry Chadwick, The Early Church (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1968), p. 129. 
(See - Ibid, p. 23). 



kinaganaga ilikuwa ni ya kumpinga Arius. Kwa maneno mengine, kanuni 
ya imani ya Nicaea iliidhinisha kuwa Mwana ni sawa na Mungu. 
Maaskofu mia mbili kumi na wanane walisaini kanuni hiyo, ingawa kwa 
hakika ilikuwa ni kazi ya wachache. 1 

Insaiklopidia Britannica inafupisha maendelezo ya Baraza la Nicaea 
kama ifuatavyo: 

Baraza la Nicaea lilikutana mnamo Mei 20, 325. Constantine mwenyewe 
alitwaa uenyekiti, kwa uchangamfu aliongoza mjadala, na yeye 
mwenyewe alipendekeza (hakuna shaka kuwa kuna machagizo ya Ossius) 
njia muh i mu sana inayoeleza mahusiano ya Kristo na Mungu katika 
kanuni ya imani iliyotolewa na baraza hilo, "ni asili moja na Baba. 
"Wakitishwa sana na mfalme, mapadri, kukiwa na wapingaji wawili tu, 
walitia saini kanuni hiyo, wengi wao wakiwa wapo kinyume na matakwa 
yao. 

Constantine aliuchukulia uamuzi wa Nicaea kama ufunuo mtakatifu. Kwa 
muda alioishi hakuna aliyethubutu kiwaziwazi kuhoji kanuni ya Nicaea; 
lakini mapatano yaliyotarajiwa hayakufuata. 2 


Imani ya Nicaea 


Tunaamini Mungu mmoja ambaye ni Baba Mwenyezi, muumba wa vitu 
vyote vinavyoonekana na visivyoonekana; na Bwana mmoja Yesu Kristo, 
Mwana wa Mungu, mzaliwa wa Mungu Baba, Mwana wa pekee, yaani, 
ni kiini cha Baba, Mungu wa Mungu, Nuru ya Nuru, Mungu wa kweli wa 
Mungu wa kweli. Amezaliwa sio ameumbwa, na ni asili moja na Baba, 
kupitia Yeye vitu vyote viliumbwa, vitu vya mbinguni na vitu vya 
ardhini; ambaye kwa ajili yetu sisi binadamu na kwa uwokovu wetu, 
amekuja ardhini na kufanywa kuwa na mwili, na akawa mtu, akateseka 
na akafufuka katika siku ya tatu, akapaa mbinguni, atarudi kuhukumu 
waliohai na wafu. 

Na kwa Roho Mtakatifu. 

Na wale wasemao "Kulikuwepo wakati yeye hakuwepo," na "Kabla ya 
Kuzaliwa kwake hakuwepo," na kuwa, "Amepata uhai kutoka katika 


1 Henry Bettenson, ed.. Documents of the Christian Church, 2 nd ed. (London: Oxford University Press, 
1963), p. 58 “Arius and his followers were forthwith banished to Illyrian and his work were burned. 
The reverberations of this treatment of Arius had a profound effect on the Church, as well as on 
Constantine, for several decades. Just as Arius was to have been pardoned by Constantine and 
reinstated in the Church, he died.” (See - Ibid, p. 24). 

2 Encyclopedia Britannica, 1968, s.v. "Council of Nicaea." (See - Ibid, pp. 24-25). 



kutokuwepo; au wale wanaodai, kuwa Mwana wa Mungu 'Ni wa asili au 
kiini kingine" 

au "ameumbwa" 
au, "kigeugeu" 
au "wa kubadilishwa" 

Hizo ni laana za Kanisa la Katoliki na la Mitume. 


Imani ya Nicene 

Bettenson anafafanua kanuni ya imani ya Nicene kama ifuatavyo: 
[Iliundwa huko Espiphanius, Ancoratus, 118, C.A.D. 374, na iliporwa na 
wanzuoni, takriban neno kwa neno, kutoka kwa Wahadhiri wa 
Catechetical wa S. Cyril Jerusalem; iliyosomwa na kuthibitishwa huko 
Chalcedon, 451, ikiwa ni imani ya (Mapadri 318 waliokutana huko 
Nicaea na kwa hiyo) wale 150 waliokutana baadaye, (yaani huko 
Constantinople, 381). Tangu hapo wameitwa Constantinopolitan au imani 
ya Nicaeano-Constantinopolitan, na lilifikiriwa na wengi kuwa ni 
kujikumbusha kwa kanuni ya imani ya Jerusalem alioendeshwa na Cyril. 

Tunaamini Mungu mmoja ambaye ni Baba Mwenyezi, muumba wa 
mbingu na nchi, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana; 

Na kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mtoto pekee wa kuzaliwa na Mungu, 
Amezaliwa na Baba kabla ya zama zote, Nuru ya Nuru, Mungu wa kweli 
kwa Mungu wa kweli, aliyezaliwa si kuumbwa, kwa asili moja na Baba, 
na kupitia kwake vitu vyote vimeumbwa; ambaye kwa ajili yetu sisi 
binadamu na kwa uwokovu wetu amekuja ardhini kutoka mbinguni, na 
kufanywa mwili wa Roho Mtakatifu na Bikira Maria, na kuwa mtu, na 
alisulubiwa kwa ajili yetu chini ya Pontius Pilato, aliuawa na kuzikwa, na 
akafufuka katika siku ya tatu, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, na 
akapaa mbinguni, na kuketi upande wa kuume wa Baba, na atarudi tena 
akiwa na fahari ya kuhukumu wanaoishi na waliokufa, ambaye mamlaka 
yake yatakuwa hayana mwisho: 

Na kwa roho Mtakatifu, Bwana na Mtoa uhai, aliyeendelea kutokana na 
Baba, ambaye yupo pamoja na Baba na Mwana anaabudiwa pamoja nao 
na kutukuzwa pamoja, aliyesema kupitia mitume: 

Katika Kanisa moja tukufu la Kikatoliki na la Mitume: 
Tunathibitisha ubatizo mmoja wa msamaha wa dhambi. Tunatarajia 
ufufuo wa wafu, na kuja kwa maisha ya milele. 1 

1 Victor Paul Wierwille: Jesus Christ Is Not God", American Christian Press, New Knoxville, Ohio, pp. 



Ingawa baraza la maaskofu lilikubali imani ya Nicaea lakini hakukutajwa 
Utatu. 

Mabishano juu ya maumbile (nature) ya Yesu yameendelea kwa miongo 
mingi. Mwaka 381 C.E. baraza la busara la pili lilikutana huko 
Costantinople. 1 Baraza hili lilitoa azimio la imani la Nicene linaloeleza 
kuwa Yesu na Mungu walikuwa ni sawa sawa, wa milele na uungu wa 
Roho Mtakatifu. Imani ya Utatu ikadhihiri na kuanzishwa rasmi kama 
jiwe la msingi la imani ya Kikristo kwa kame kumi na tano zilizofuatia. 

Zingatia: Mfano "Sala ya Bwana" (Mathayo 6:9-13), Waromani katoliki 
wote wanatakiwa waikariri "imani ya Nicene" ambayo inajumuishwa 
katika sala zao. 

Mfalme Theodosius ameamani Ukristo kuwa ni jambo la amri za 
kibeberu/kifalme : 

"Ni matakwa yetu kuwa watu wote tunaowatawala watatekeleza 
dini hii iliyoletwa na mtakatifu Petro Mwanafunzi wa Yesu kwa Warumi. 
Tutaamini Mungu mmoja katika Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu, chini 
ya ufahamu wa usawa wa utukufu na Utatu mtakatifu. 

Tunaamrisha kuwa wale wanaofuata sheria hii wataingia jina la 
Wakristo Wakatoliki. Waliobakia, hata hivyo, wale Tunaowahukumu ni 
vichaa na machizi, watapata hali mbaya ya kuzusha imani bila ya kuhoji, 
maeneo ya vikao vyao hayatapokea jina la makanisa na wataangamizwa 
kwanza na kisasi kitakatifu na pili kwa adhabu kali ya nguvu zetu. 
Tutahakikisha kwa mujibu wa hukumu takatifu." 2 

Kisha, imani ya kumtukuza Maria kuwa ni "mama wa Mungu" na "mzaa 
Mungu" pia iliundwa katika Baraza la Pili la Constantinople (553 C.E.) 
na jina la "Bikira wa Milele" liliongezwa. "Katika sala na nyimbo za 
kidini za Kanisa la Kiothodox hilo jina la Mama wa Mungu liliombwa 
mara nyingi kama jina la Kristo na Utatu Mtakatifu"... "Kwa imani ya 
Waroman Katoliki, Maria, mama wa Mungu, alifafanuliwa kwa umbo la 
Busara takatifu. Hapa matendo ya kumwabudu mama wa Mungu yalipiga 


1 B.K. Kuiper, The Church in History (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., p. 128 (See - 
Ibid, p. 25). 

2 (Bamber Gascoigne: "The Christians", Granda Publishing Limited, 1976, Frogmore, St Albans, Herts 
A12 2NF and 3 Upper James Street, London Wir 4BP, p.9). 



hatua moja mbele, na ndani yake Maria anatendewa kama vile ni asili 
(hypostasis) takatifu. Umbo la Busara ya Mbinguni ." 1 


1 Encyclopedia Britannica, Macropaedia, Vol. 4, Christianity, p. 483. 


> 3 



SABABU ZILIZOSHA WISHI IMANI YA UTATU 


Sababu zilizoshawishi kuundwa kwa Imani ya Utatu zimefupishwa na 
Wathtower pamoja na jumuia ya kijitabu cha dini na Biblia ya 
Pennsylvania, 1989, katika kile kinachoweza kuzingatiwa kuwa ni 
bishara (utangulizi) wa imani ya Utatu: 

Kupitia ulimwengu wa kale, hadi kufikia umbali wa zama za mababyloni, 
kuabudu miungu ya kipagani iliyo katika makundi ya utatu ilikuwa 
kawaida. Tendo hilo vilevile lilienea kabla, ya wakati wa Yesu na baada 
yake huko Misri, Ugiriki na Roma. Baada ya kufa kwa wanafunzi wa 
Yesu, imani hizo za kipagani zilianza kuushambulia Ukristo. 

Mwanahistoria Will Durant ameona: "Ukristo haujaangamiza upagani, ila 
Ukristo ulianzia katika upagani... Kutoka Misri yalikuja mawazo ya utatu 
mtakatifu. "Na katika kitabu cha Dini za Kimisri, Siegfried Morenz 
ananukuu: Utatu ulikuwa unawashughulisha sana wanateolojia wa 
Kimisri... Miungu mitatu inajumuishwa na kutendewa kama kitu kimoja, 
kinaelekezwa kwa nafsi ya umoja. Kwa njia hii nguvu ya kiroho ya dini 
ya Kimisri inaonesha mafungamano ya moja kwa moja na teolojia ya 
Ukristo." 

Kwa hiyo, huko Alexandria, wazee wa kanisa wa Misri wa mwishoni 
mwa kame ya tatu na mwanzoni mwa kame ya nne, kama vile 
Athanasius, aliakisi atahri hii kama zilivyounda wazo la lililopelekea 
Utatu. Athari zao wenyewe zilienea, kiasi kikubwa sana hadi bwana 
Morenz anazingatia kuwa "Teolojia ya Waalexandria ni kiunganishi kati 
ya dini za urithi wa Kimsri na Ukristo." 

Katika insaiklopidia ya Dini na Maadili, James Hasting ameandika: 
"Katika dini za Kihindi, kwa mfano, tunakutana na makundi ya 
wanautatu ya Brahma, Siva, na Visnu; Katika dini za Kimisri, makundi 
ya wanautatu ya Osiris, Isis, na Horns... Wala si kuwa ipo katika dini za 
kihistoria tu ambazo tunakuta ndani yake Mungu akitazamwa kuwa ni wa 
Utatu. Mtu anaweza kukumbuka kwa sifa ya kipekee ya mtazamo wa 
new-Platonic Mkuu au Hakika ya Kikomo." Ambao ni "kuwakilisha seti 
ya utatu." 

Insaiklopidia mpya ya Schaff-Herzog ya Elimu ya Dini inaonesha 
ushawishi wa falsafa za Kigiriki: "Imani za Logos na Utatu zimepokea 
maumbo yao kutoka kwa Mapadri wa Kigiriki waliokuwa wakivutiwa 
sana, moja kwa moja au si moja kwa moja, na falsafa ya Platonic... 


w 



Makosa hayo na ufisadi huo uliotambaa Kanisani kutoka katika vyanzo 
hivi hayawezi kupingika." 


Kanisa la Karne tatu za mwanzo linasema: "Imani ya Utatu ilikua 
polepole na kwa kuilinganisha ni ya kuundwa katika zama za 
mwishoni;... imani hiyo ina asili katika vyanzo vya kigeni kabisa si vya 
Maandiko ya Kiyahudi wala Kikristo;.. imekuzwa na kupandikizwa 
katika Ukristo, kupitia mikono ya Mapadri wa Platonizing." 1 

Sanamu za miungu zikiwa na nyuso tatu zilipatikana katika maeneo 
kadhaa ulimwenguni (kwa mfano, Kampuchea, [Mungu wa Utatu wa 
Kibudha, c. Karne ya 12 C.E.]; Italia, [Utatu, c. Karne ya 15 C.E.];. 
Norway, [Utatu (Baba, Mwana na Roho Mtakatifu), c. Karne ya 13 
C.E.]; Ufaransa, [Utatu, c. Kame ya 14 C.E.] Ujerumani, [Utatu, c. Karne 
ya 19 C.E.]; India, [Mungu wa Kihindu wa Utatu, c. Karne ya 7 C.EI.] 
S.Falmyra, (Utatu wa mungu mwezi, Bwana wa mbinguni, mungu jua, c 
Karne ya 1 C.E.]; Babylon, [Utatu wa Ishtar, Sin, Shamash, Karne ya 2 
B.C.E.] na Misri [Utatu wa Horns, Osiris, Isis, Karne ya 2 B.C.E.]). 2 


1 Bible and Tract Society of Pennsylvania: Should You Believe in Trinity? (1989), Inf 1. Bible Students 
Association Brooklyn, New York, U.S.A. p. 11. 

2 Ibid, p. 1. 


1 A 



KUHALALISHWA KWA UTATU NA WANAUTATU 


Wakuu wa Kikristo, katika kujaribu kuokoa Utatu, wamejaribu njia zote 
zilizopo ili kuhalalisha itikadi hiyo. Hata hivyo, baada ya kutumia njia 
zote za kimantiki zijulikanazo na akili za binadamu, na kushindwa 
kidhalili kabisa na hatimaye kuitangaza imani hiyo kuwa ni "FUMBO". 
Yafuatayo ni baadhi ya maelezo yaliyotolewa na viongozi wa Makanisa, 
Wanatiolojia wakuu wa Kikristo na waandishi mashuhuri waliojitokeza 
kinaganaga kutetea imani hiyo kwa ujasiri wa kisomi: 

"Utatu Mtakatifu ni fumbo kwa ufahamu halisi wa neno hilo. Kwani akili 
peke yake haiwezi kuthibitisha kuwepo kwa Mungu wa Utatu, Ufunuo 
ndio unaofundisha hivyo. Na hata baada ya kufunuliwa kwetu kwa fumbo 
hilo, bado inabakia ni vigumu kwa akili ya binadamu kufahamu vipi 
kuwepo Nafsi tatu, lakini iwe ni Tabia (Nature) Takatifu moja." 1 

Wanazuoni wa Kikatoliki, Karl Rahner na Herbert Vorgimler wameeleza 
katika Kamusi yao ya Kiteolojia: "Utatu ni fumbo... kwa ufahamu 
halisi..., ambalo haliwezi kujulikana bila ya ufunuo, na hata baada ya 
ufunuo bado haliwezi kuwa linaingia akilini kabisa." 

"Imani bila ya kuhoji ni tata sana, inahitaji Ufunuo Mtakatifu." 
(Insaiklopidia ya Katoliki) 

"Mungu ni mmoja, na Mungu ni Utatu. Kwa kuwa hakuna kitu kama hiki 
katika viumbe, hatuwezi kulifahamu hilo, ispokuwa ni kulikubali tu." 
(Monsignor Eugene Clark). 

"Tunajua kuwa hilo ni fumbo gumu sana, ambalo hatuwezi hata kuanza 
kulifahamu." (Cardinal John O'Connor) 

"Fumbo la Mungu wa Utatu lisiloeleweka." (Pope John Paul II) 2 


1 Rev. J.F. De Groot, Catholic Teaching, p, 101. (See - Mrs. Ulfat Aziz-Us-Samad, "Islam and 
Christianity", 1984, Presidency of Islam Research IFTA and Propagation, Riyadh, Kingdom of Saudi 
Arabia p. 30. 

2 Bible and Tract Society of Pennsylvania: Should You Believe in Trinity? (1989), Inf 1. Bible Students 
Association Brooklyn, New York, U.S.A. p. 4. 



I MAN I YA UTATU HAIKUF UNDISH WA NA WAKR1STO WA MWANZO 


Maneno "Mungu Baba", "Mungu Mwana", na "Mungu Roho Mtakatifu" 
si kisawe tu cha Ukristo lakini pia ni kiini cha imani ya Kikristo. Hata 
hivyo, imani hii inayozingatiwa kuwa ni chanzo cha dini ya Kikristo, 
ilikuwa haijulikani wala kutetewa na Yesu (AS) wala Wakristo wa 
mwanzo. Wanafunzi wa Yesu na vile vizazi vilivyofanikiwa katika robo 
ya mwisho ya kame ya nne C.E. kamwe hawajafikiria Mungu wa Utatu. 
Wao waliamini Mungu Mmoja Muweza, Mjuzi, Muumba na Mwenye 
miujiza anayestahiki kuabudiwa yeye peke yake. 

Maelezo sahihi yaliyochukuliwa kutoka mamlaka mbalimbali za Kikristo 
yanajieleza yenyewe: 

"Uundwaji wa 'Mungu mmoja katika Nafsi tatu' haukuwa wenye nguvu 
katika maisha ya Kikristo na kuungama kwa imani, kabla ya kufikia 
mwishoni mwa kame ya nne. Lakini kwa usahihi kabisa, uundwaji huu 
ambao kwanza ulidaiwa kwa jina la imani ya kuamini bila kuhoji ya 
Utatu. Miongoni mwa Wanafunzi wa Yesu kulikuwa hakuna kitu hata 
cha mbali kabisa cha mwelekeo kama huo kiakili na kimtazamo. 1 

Imani ya Utatu iliundwa na Wakristo kiasi cha miaka mia tatu baada ya 
Yesu. Injili nne za Maandiko Matakatifu (Cononical), ziliandikwa kati ya 
mwaka 70 na 115 C.E., hazina rejeo lolote la Utatu. Hata Mt. Paulo, 
aliyeingiza fikra nyingi za kigeni katika Ukristo, hakumjua Mungu wa 
Utatu. Insaiklopidia mpya ya Katoliki (yenye Nhil Obstat na Imprimatur, 
inayoonyesha mhusa rasmi) inakiri kuwa imani ya Utatu ilikuwa 
haijulikani kwa Wakristo wa mwanzo na kuwa imani hiyo iliundwa 
katika robo ya mwisho ya karne ya nne: 

"Kama ni vigumu, katika nusu ya pili ya karne ya ishirini kutoa maelezo 
ya wazi na manyofu bila upendeleo ya ufunuo, mageuzi ya kiimani, na 
mchanganuo wa kitiolojia wa fumbo la Utatu, Mjadala wa Wanautatu, 
Waroma Katoliki na wengineo, wanaleta aina fulani ya taswira ya 
kutetereka. Vitu viwili vimeshatokea. Kuna kutambuliwa kwa sehemu ya 
ufafanuzi na wanatiolojia wa Biblia, ikiwemo kuongezeka idadi imara ya 
Waroma Katoliki, na kuwa huwezi kuzungumzia Wanautatu katika 
Agano Jipya bila ya kuwa na kigezo madhubuti. Pia kuna mfano wa 
karibu sana wa utambulisho wa sehemu za wanahistoria wa imani bila 


1 The New Catholic Encyclopedia (1967), Art. "The Holy Trinity", Volume 14, p. 299. (See - Mrs. 
Ulfat Aziz-Us-Samad, "Islam and Christianity", 1984, Presidency of Islamic Research IFTA and 
Propagation, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia p. 32. 


Y * 



kuhoji na wanatiolojia wenye utaratibu, kuwa wakati unapoongelea 
Wanautatu wasio na vigezo, hapo utakuwa umeshatoka katika kipindi 
asilia cha Ukristo na kuelekea, tuseme, robo ya mwisho ya karne ya nne. 
Ilikuwa ni hapo tu kwa kile ambacho kingeitwa ufafanuzi wa imani ya 
bila kuhoji ya Utatu 'Mungu mmoja katika nafsi tatu kiliingizwa 
kikamilifu katika maisha na Fikra za Kikristo." 1 

"Mwanzoni imani ya Kikristo haikuwa ya Utatu... Haikuwa hivyo kwa 
wanafunzi wa Yesu na waliokuja baada yao, kama ilivyoakisiwa katika 
(Agano Jipya) na katika maandiko ya Kikristo ya mwanzoni. 
(Insaiklopidia ya dini na maadili) 

"Wakristo wa mwanzo, hata hivyo, mwanzoni hawakufikiria kulitekeleza 
wazo la (Utatu) katika imani yao. Walitoa bidii zao kwa Mungu Baba na 
kwa Yesu Kristo, Mwana wa Mungu, nao walimtambua... Roho 
Mtakatifu; lakini hakukuwa na fikra za kuwepo watatu hao, walio Watatu 
sawa sawa kihakika na kuungana katika Mmoja." (Upagani Katika 
Ukristo wetu) 2 


1 The New Catholic Encyclopedia (1967), art. "The Holy Trinity", Vol. 14, p. 295. (see - Ibid, p. 31. 

2 Bible and Tract Society of Pennsylvania: Should You Believe in Trinity? (1989), Inf 1. Bible Students 
Association Brooklyn, New York, U.S.A. p. 6. 


Y1 



JE, BIBLIA INAFUNDISHA IMANI YA UTATU? 


Huku Biblia ikihubiriwa na kuaminika kuwa ni Neno la Mungu, haina 
imani ya Utatu inayotukuzwa sana. Kama imani hii ya Utatu ilikuwa ni 
ya kweli, ilitakiwa iletwe kiwaziwazi kwenye Biblia kwa kuwa tunahitaji 
kumjua Mungu na njia ya Kumwabudu Yeye. 

Hakuna yoyote miongoni mwa mitume ya Mungu, kuanzia Adam hadi 
kufikia Yesu (AS), mwenye ufahamisho wa Utatu au Mungu wa Utatu. 
Na hakuna yoyote katika wajumbe wa Mungu aliyezungumza habari 
yoyote hata ya siri juu ya hilo au je, kuna rejeo lolote ima katika Agano la 
Kale au Agano Jipya la Biblia linalothibitisha imani hiyo. Kwa hiyo, hilo 
ni geni ambalo si Yesu (AS) wala wanafunzi wake anayezungumzia 
Utatu katika Biblia. Kinyume chake, Yesu (AS) anasema: "Marko 12:29. 
"Yesu akamjibu, Ya kwanza ndio hii, Sikia, Israeli, Bwana Mungu wetu ni 
Bwana mmoja;" Kwa mujibu wa Mt. Paulo: "Matendo 2:22 "Enyi waume 
wa Israeli, sikilizeni maneno haya: Yesu wa Nazareti, mtu 

aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara, 
ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi 
wenyewe mnavyojua; " 

Ay a za hapo juu zinajieleza zenyewe. Kwa nini mtu ajisumbue katika 
imani iliyojaa machafuko wakati Wanazuoni wa Kikristo wa vyeo vya 
juu hawawezi kufasiri au kufafanua imani hiyo kisomi na kiakili? 

Yesu (AS) kwa haki kabisa ameshatabiri aina ya tatizo hili katika 
(Mathayo 15:8-9) "Watu hawa huniheshimu kwa midomo; Ila mioyo yao 
iko mbali nami, nao waniabudu bure, Wakifundisha mafundisho Yaliyo 
maagizo ya wanadamu. " 

Kwa kuongezea, hilo lifuatwa na Mt. Paulo katika (2 Timotheo 4:3-4) 
"Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima; ila 
kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia waalimu makundi makundi, 
kwa kuwa wana masikio ya utafiti; nao watajiepusha wasisikie yaliyo 
kweli, na kuzigeukia hadithi za uongo. " 

Pia tunasoma zaidi katika (Tito 1:16) "Wanakiri ya kwamba wanamjua 
Mungu, ball kwa matendo yao wanamkana; ni wenye machukizo, waasi, 
wala kwa kila tendo jema hawafai. " 

Katikati ya mkanganyiko huu, akili kuu miongoni mwa Wakristo 
zimemaliza mantiki zote zinazojulikana ili kuazima uthibitisho wa imani 


YY 



ya Utatu lakini wameshindwa kinyonge na kisha wametangaza kuwa hilo 
ni fumbo. Hata hivyo, kumwabudu Mungu Muweza hakuwezi kuwa kwa 
maafikiano. Yeye anataka watu wa kumwabudu Yeye peke yake kwa 
mujibu wa Mwongozo wake Mtakatifu. Kwa kuwa yeye ni mwadilifu, 
kinachofuata ni kuwa, Uadilifu wake unalazimu uiumbe wake uwe wa 
wazi na mwepesi katika mtindo wake. Mafundisho yake, kiujumla, 
lazima yasiwe na makosa/dosari yoyote, ushirikina wala kuchanganya, 
Lazima uwe wa ukwcli kabisa, ambao siku zote utawcza kuhimili 
changamoto za elimu ya aina yoyote zikiwemo za magunduzi ya 
wanadamu katika nyanja za kisayansi . Kwa vile iamani ya Utatu yenyewe 
ni "Fumbo", kwa hiyo, haiwezi kuzingatiwa kuwa ni neno takatifu. Biblia 
inasema: (1 Wakorinto 14:33) "Kwa maana Mungu si Mungu wa 
machafuko, bali wa amani... " 


Kuhusiana na Maandiko ya Kiyahudi 

Isaiklopidia ya dini inakiri kuwa: "Wanatiolojia wa sasa wanakubaliana 
kuwa Biblia ya Kiyahudi haina imani ya Utatu". Na Isaiklopidia mpya ya 
Kikatoliki vilevile inasema: "Imani ya Utatu Mtakatifu haijafundishwa 
katika Agano la Kale." 

Sawa sawa, katika kitabu chake "Mungu wa Utatu", Jesuit Edmund 

Fortman anakiri: "Agano la kale halituelezi chochote kwa uwazi au 

kwa kulazimisha kinachodokeza Mungu wa Utatu ambaye ni Baba, 
Mwana na Roho Mtakatifu.... hakuna ushahidi wa kuwa mwandishi 
yoyote mnyofu aliyewahi kugusia kuwepo kwa (Utatu) ndani ya Uungu. 
Hata ukitazama katika ("Agano la Kale"), mapendekezo, maashirio na 
alama za siri juu ya nafsi tatu, utaziona kuwa huko ni kwenda nje ya 
maneno na dhamira ya waandishi wanyofu." 1 


Kuhusiana na Maandiko ya Kigiriki 

Isaiklopidia ya dini inasema: "Wanatiolojia wanakubaliana kuwa agano 
Jipya pia halina imani ya wazi ya Utatu." 

Jesuit Forman anaeleza: "Waandishi wa Agano Jipya... hawatupi muundo 
au kuundwa kwa imani ya Utatu, hakuna mafundisho ya wazi kuwa ndani 
ya Mungu mmoja kuna nafsi tatu takufu zilizo sawasawa... Hakuna 
sehemu yoyote tunapokuta imani yoyote ya utatu ya dhati tatu zilizombali 
mbali za maisha matakatifu na matendo kwa Mungu huyo huyo." 





Kamusi Mpya ya Kimataifa ya Tiolojia ya Agano Jipya inaeleza sawa 
sawa na hayo: "(Agano Jipya) halina imani ya Utatu iliyoendelezwa. 
'Biblia haina tangazo lilochambuliwa kuwa Baba, Mwana na Roho 
Mtakatifu ni asili sawasawa.' [amesema mwantiolojia wa Kiprotestanti 
Karl Barth']." 

"Mwanahistoria Arthu Weigall ananukuu: "Yesu Kristo kamwe 

hajaonyesha jambo kama hilo, na hakuna popote katika agano Jipya 
kunapodhihiri neno Utatu. Hilo wazo liliundwa tu na Kanisa miaka mia 
tatu baada ya kufa kwa Bwana wetu." "Upagani katika Ukristo wetu " 1 



KUPINGWA IMANI YA UTATUNA WAKRISTO WA KISASA. 


Wanatiolojia wa Kikristo wa kisasa walio wengi wanapinga kutii bila ya 
kuhoji imani za Makanisa zilizoimarishwa. Wa hivi karibuni kabisa na 
aliye mashuhuri sana miongoni mwao ni Askofu mpya wa Durban, 
Askofn David Jenkins, Profesa wa Tiolojia na Masomo ya Kidini Chuo 
Kikuu cha Leeds, anasema kuwa baadhi ya matukio katika kazi za 
mwanzo za Yesu: "HAYAKUWA YA KWELI KABISA ISPOKUWA 
YALIONGEZWA KATIKA HIS TORI A YA YESU N A WAKRISTO WA 
MWANZO ILI KUELEZEA IMANI YAO KWAKE, KUWA YEYE NI 
MASIHI. 

Profesa John Hick anasema: "Kile kilichoendelezwa na Waorthodox kuwa 
ni tabia ( natures ) mbili za Yesu , uungu na ubinadamu viliwojiunda 
pamoja ndani ya Yesu Kristo wa kihistoria kinaendelea kuwa ni maneno 
tu bila ya maana iliyotajwa. " Anaongezea kusema: "Kwa kusema, bila ya 
ufafanuzi, kuwa Yesu wa Nazareti wa Kihistoria, pia alikuwa ni Mungu 
huko hakuna maana ni kama kusema duara hili lililochorwa na penseli 
katika karatasi pia nalo ni mraba. Msemo huo umelazimika upewe maana 
ya muktadha: na katika hali ya lugha ya kuonesha kuwa Yesu ana mwili, 
basi kila kilichomo na kilichopendekezwa lazima kikataliwe," Aliendelea 
kupendekeza kuwa uungu wa kuwa na mwili ni mitiolojia ya wazo la 
kubuni . Amesema tena: "Natumia istilahi ya 'ngano' katika ufahamu 
ufuatao: ’’ngano ni simulizi iliyoelezwa lakini si sahihi . au ni wazo au 
taswira ambayo inatumika kwa mtu au kitu lakini hakiendani na ukweli. 
’’Kuwa Yesu alikuwa ni Mungu, Mwana mwenye mwili kihakika si 
ukweli , kwa vile halina maana halisi, ispokuwa anafanyiwa Yesu kwa 
ufahamu wa maruweruwe ambao kazi yake ni kulinganisha na lile wazo 
la uungu mwana lililopachikwa katika ulimwengu wa kale kwa kila 
aliyekuwa mfalme ." 1 2 

Maneno ya Victor Paul Wierwille katika iktabu chake: "Yesu Kristo si 
Mungu". "Ninasema kuwa Yesu Kristo si Mungu, lakini ni Mwana wa 
Mungu. Wao si "sawa, bila ya mwanzo wala mwisho, wala hawapo 
sawa." Yesu Kristo kwa maana halisi hakuwa na Mungu hapo mwanzo; 
wala hakuwa na sifa zote za Mungu ." 3 


1 London Daily Mail, page 12, 15/7/84, (See - Islamic Propagation Centre International, 20 Green 
Lane, Small hearh, Birmingham B9 5DB - Tel. 021 - 773 0137). 

2 John Hick: "The Myth of God Incarnate", (19770, SCM Press Ltd, 58 Bloomsbury Street, London 
WC1, under the article: Jesus and the World religion, p. 178). 

3 Victor Paul Wierwille: "Jesus Christ is not God," American Christian Press, The Way International, 
New Knoxville, Ohio 45871, p. 5. 


Maelezo makini ya Victor Paul Wierwille: "Kabla ya kufunga, acha 
niweke wazi hisia zangu. Kwa kusema kuwa Yesu Kristo si Mungu, 
katika akili zangu hakuvunji heshima, wala umuhimu wa Yesu Kristo 
kwa njia yoyote ile. Kiwepesi hilo linamtukuza Mungu, ambaye ni Baba 
wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa upekee Wake, Ametukuka na yupo 
kwenye nafasi isiyo na kifani. Yeye peke yake ndiye Mungu ." 1 

Ninaamini kuwa Yesu (AS) aliumbwa na Mungu; na kuwa alikuwa ni 
"Masihi" (mpakwa mafuta) na ni Mtume wa Mungu; na alikuwa ni neno 
la Mungu lililopelekwa kwa Maria na ni roho toka kwake. Simkubali 
yeye kuwa ni Mungu au Mwili wa Mungu, Mwana wa Mungu wala 
Mungu mwana. Mungu na Yesu (AS) ni tofauti kabisa na ni wenye 
kutengana. Mungu ni Muumba na Yesu (AS) alikuwa ni kiumbe 
aliyeumbwa. Wao ni wenye asili tofauti na za kipekee kwa wakati 
mmoja, kwa nguvu, elimu na nafasi. 

Maelezo mbalimbali ya Yesu na ile mitume ya Mungu yote iliyotangulia 
(AS), inayopatikana katika Biblia wanazibatilisha imani zote mbili: 
ufahamu wa "MUNGU MWENYE MWILI" na "IMANI YA UTATU". 
Chochote kile ambacho ni kinyume na maelezo yangu si lolote ila uvumi 
ulioundwa na watu wanaohitaji kuthibitisha hoja yao. Ushahidi walio nao 
mkononi mwao ni wa kutomewa (kuingizwa) kulikotambaa ndani ya 
Injili asilia ya Yesu (AS) na ujumbe wa kwanza wa Mungu. "Yesu (AS) 
si Mungu ila ni Mtume mkuu tu! Na ni Mjumbe wa Mungu." 


1 Ibid, p.9. 


u 



MAFUNDISHO YA MITUME YA MUNGU 


Ajabu, hakuna mtume yoyote kabla au baada ya Yesu (AS) aliyefundisha 
imani ya Utatu. Ispokuwa, wametangaza upweke wa Mungu. Mungu 
pekee ndio Mwenye uwezo. Yeye ni Mwenye Nguvu na Muumba wa kila 
kitu kinachoonekana na kisichoonekana na hana mshirika, mwenza, 
jamii, famila, watoto wala msaidizi katika Uungu wake. Yeye pekee 
ndiye Mlezi na mpaji wa viumbe vyote. Yafuatayo yanatoa mafundisho 
ya mitume ya Mungu: 

Mtume Musa (AS) anasema: "Sasa najua ya kuwa BWANA ni mkuu 
kuliko miungu yote; naam, katika jambo hilo walilowatenda kwa unyeti. " 
Kutoka 18:11 

"Sikiliza, Ee Israeli; BWANA, Mungu wetu, BWANA ndiye mmoja . 
Nawe mpende BWANA, Mungu wako, kwa moyo wako wote, na kwa roho 
yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo, 
yatakuwa katika moyo wako; nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, 
na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo niiani, na 
ulalapo, na uondokapo. Yafunse yawe dalili iuu ya mkono wako, nayo 
yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike iuu ya 
miimo ya nyumba yako, na iuu ya malan2Q yako . Kumbukumbu la Torati 
6:4-9 


"Jihadharini nafsi zenu, msije mkalisahau agano la BWANA, 
Mungu wenu, alilolifanya nanyi, mkajifanyia sanamu ya kuchonga, 
mfano wa umbo la kitu cho chote ulichokatazwa na BWANA, Mungu 
wenu. " Kumbukumbu la Torati 4:23 

Ufahamu huo huo juu ya Mungu ulithibitishwa na Yesu (AS). (Marko 
12:29) "Yesu akamjibu, Ya kwanza ndiyo hii, Sikia, Israeli, "Bwana 
Mungu wetu ni Bwana Mmoja;" Mitume yote miwili (AS) kwa nguvu 
zaidi wamethibitisha nukta ya kuwa Bwana wao na Bwana wetu ni 
Mungu Mmoja. Pia inafaa kutazamwa, kuwa hakuna kitu katika maelezo 
yao kinachoashiria kuwa kuna yoyote miongoni mwao aliyeshea Uungu. 

"Hakuna aliye mtakatifu kama BWANA; Kwa maana hakuna ye 
yote ila wewe, Wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. " 1 Samweli 2:2 

Mtume Daudi (AS) anasema katika Zaburi ya Biblia: "Wajue ya kuwa 
Wewe, uitwaye jina lako YEHOVA Ndiwe peke yako Uliye juu, juu ya 
nchi yote." aya 83:18) " Ee nafsi yangu, umhimidi BWANA. Wewe, 


YV 




BWANA, Mungu wangu, Umejifanya mkuu sana; Umejivika heshima na 
adhama." Zaburi 104:1 "Yeye, BWANA, ndiye Mungu wetu; Duniani 
mwote mna hukumu zake." Zaburi 105:7 " BWANA ndiye aliye Mungu, 
Naye ndiye aliyetupa nuru." Zaburi 118:27 "Ndiwe Mungu wangu, nami 
nitakushukuru, Ndiwe Mungu wangu, nami nitakutukuza." Zaburi 118:28 

Mtume Suleimani (AS) anasema: "Kumcha BWANA ni mwanzo wa 
hekima; Na kumjua Mtakatifu ni ufahamu. " Mithali 9:10 

Maneno yafuatayo yalikuwa yakisemwa sana na Mtume Suleimani (AS): 
"Hii ndio jumlaya maneno; yote yamekwisha sikiwa; Mche Mungu, nawe 
uzishike amri zake, Maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu." Mhubiri 
12:13 

Mtume Isaya (AS) anasema: "Je! Wewe hukujua? Hukusikia? Yeye 
Mungu wa milele, BWANA, Muumba miisho ya dunia, hazimii, wala 
hachoki; akili zake hazichunguziki. " Isaya 40:28 

Kwa waziwazi, Muumba wa pekee ni Mungu, aliyeumba kila kitu 
(ulimwengu mzima na vilivyomo ndani yake) maelfu ya miaka iliyopita 
kabla ya kuia kwa Yesu (AS). Yesu mwenyewe aliumbwa na Mungu na 
hivyo hivyo Roho Mtakatifu. Kwa hakika, kulikuwa hakuna utatu hadi 
ulipoundwa na wanadamu katika karne ya tatu C.E. 

"Ndipo Yesu alipomwambia, Nenda zako, Shetani, kwa maana 
imeandikwa, Msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. " 
Yesu (AS) alitetea kuwa hakuna anayestahiki kuabudiwa ispokuwa 
Mungu peke yake . Mathayo 4: 10 na Luka 4:8 

Mtume Yesu (AS) anasema: (Yohana 17:3) "Na uzima wa milele ndio 
huu, Wakujue wewe, Munsu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo 
uliyemtuma. " 

Maelezo ya hapo juu ya Yesu (AS) yanathibitisha kuwa kuna Mtukufu 
mmoja tu "Mungu wa pekee wa kweli" na kuwa yeye hakujua chochote 
juu ya Utatu. Kandoni mwa hayo, Yesu (AS) hakutoa madai ya Uungu, 
kwa kuwa yeye alilinganishwa kuwa ni Kiumbe "Yeye" ni Mungu wa 
pekee wa kweli na ni yeye ni mjumbe tu wa Mungu, yaani "Yesu Kristo 
aliyemtuma". 

Mt. Paulo hakung'amua juu ya kuwepo kwa Utatu. Anasema: "Enyi 
waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya: Yesu wa Nazareti, mtu 
aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara, 


YA 




ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi 
wenyewe mnavyojua; " Matendo 2:22 

"Kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu, ama mbinguni 
ama duniani, kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi; 
lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote 
vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake; yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, 
ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. " 
lWakorinto 8:5-6 

"Semeni nyinyi: Tumemuamini Mwenyezi Mungu na yale tuliyo 
teremshiwa sisi, na yaliyoteremshwa kwa Ibrahim na Ismail na Is-hak na 
Yaakub na wajukuu zake, na waliyo pewa Musa na Isa, na pia waliyo 
pewa Manabii wengine kutoka kwa Mola wao Mlezi; hatutafautishi baina 
yayeyote katika hao, na sisi tumesilimu kwake. " Quran 2:136 

"Tulimpeleka Nuhu kwa kaumuyake, naye akasema: Enyi kaumu 
yangul Muabuduni Mwenyezi Mungu. Nyinyi hamna Mungu ila Yeye. 
Hakika mimi ninakukhofieni adhabuya Siku iliyo kuu. " Quran 7:59 

"Na Ibrahim akawausia wanawe, na pia Yaaqub: Enyi wanangu! 
Hakika Mwenyezi Mungu amekuteulieni Dini hii; basi msife ila nanyi 
mmekuwa Waislamu, wanyenyekevu. " (Quran 2:132) 

"Ibrahim hakuwa Yahudi wala Mkristo, lakini alikuwa mwongofu 
Muislamu, wala hakuwa katika washirikina. " (Quran 3:67) 

"Je! Mlikuwapo yalipo mfikia Yaaqub mauti, akawaambia 
wanawe: Mtamuabudu nani baada yangu? Wakasema: Tutamuabudu 
Mungu wako na Mungu wa baba zako, Ibrahim na Ismail na Is- hak, 

Munsu Mmoja tu, na sisi tunasilimu kwake . " (Quran 2: 133) 

"Na kwa A 'adi tulimpeleka ndugu yao, Hud. Akasema: Enyi watu 
wangu! Muabuduni Mwenyezi Mungu. Nyinyi hamna mungu ila Yeye. 
Basi je, hamumchi?" (Quran 7:65) 

"Na kwa Thamud tulimpeleka ndugu yao, Saleh . Akasema: Enyi 
watu wangu! Muabuduni Mwenyezi Mungu. Nyinyi hamna Mungu ila 
Yeye. Hakika imekwisha kukufikieni Ishara iliyo wazi kutoka kwa Mola 
wenu Mlezi. Huyu ni ngamia jike wa Mwenyezi Mungu aliye ni Ishara 
kwenu. Basi mwachieni ale kwenye ardhi ya Mwenyezi Mungu, wala 
msimdhuru, isije kukushukieni adhabu chungu. " (Quran 7:73) 



"Na kwa watu wa Madyana tulimtuma ndugu yao Shua'ib . 
Akasema: Enyi watu wangul Muabuduni Mwenyezi Mungu. Hamna 
mungu mwengine isipo kuwa Yeye. Imekwishakufikieni hoja wazi kutoka 
kwa Mola Mlezi wenu. Basi timizeni sawasawa vipimo na mizani, wala 
msiwapunje watu vitu vyao, wala msifanye uharibifu katika nchi, baada 
ya kuwa imekwisha tengenea. Hivi ndivyo bora kwenu ikiwa nyinyi ni 
Waumini. " (Quran 7:85) 

"Na hakika Harun alikwisha waambia kabla yake: Enyi watu 
wangu! Hakika nyinyi mmetiwa mtihanini tu kwa kitu hiki. Na kwayakini 
Mola wenu Mlezi ni Arrahmani, Mwingi wa Rehema. Basi nifuateni mimi, 
na t'iini amriyanguV ' (Quran 20:90) 

"Na Ayyubu, alipo mwita Mola wake Mlezi, akasema: Mimi 
yamenipata madhara. Na Wewe ndiye unaye rehemu kuliko wote wanao 
rehemu. " (Quran 21 :83) 

"Na hakika tuliwapa Daudi na Sulaiman ilimu, na wakasema: 
Alhamdu Lillahi, Kuhimidiwa kote ni kwa Mwenyezi Mungu aliye 
tufadhilisha kuliko wengi katika waja wake Waumini. " (Quran 27:15) 

"Na Sulaiman alimrithi Daudi, na akasema: Enyi watu! 
Tumefunzwa usemi wa ndege, na tumepewa kila kitu. Hakika hii ni 
fadhila iliyo dhaahiri. " (Quran 27: 16) 

"Na Zakariya alipo mwita Mola wake Mlezi: Mola wangu Mlezi! 
Usiniache peke yangu, na Wewe ndiye Mbora wa wanaorithi. Basi 
tukamwitikia, na tukampa Yahya na tukamponyeshea mkewe. Hakika wao 
walikuwa wepesi wakutenda mema, na wakituomba kwa shauku na khofiu. 
Nao walikuwa wakitunyenyekea." (Quran 21:89-90) 

Mtume Yesu (AS) anasema: 'Hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu 
Mlezi na ni Mola wenu Mlezi. Basi muabudni Yeye. Hii ndiyo Njia Iliyo 
Nyooka . " (Quran 3:51) 

Wakati Mtume Muhammad (SAW) alipoulizwa na mtu mmoja ni tendo 
gani akilifanya ataingia Peponi, akasema: "Mwabudu Allah, na 

usimshirikishe na chochote... " (Al-Bukhar - hadithi za Mtume 
Muhammad [SAW]) 

Mtume Muhammad (SAW), anasema: "Kama mtu atashuhudia kuwa 
hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki ispokuwa Allah, Peke yake, asiye 
na mshirika na kuwa Muhammad ni mjumbe wake na Yesu ni Mjumbe wa 



Allah na ni neno lake alilolitoa kwa Mariamu na ni Roho itokayo kwake 
na kuwa Pepo ni kweli na Moto ni kweli, Allah atamuingiza Peponi kwa 
matendo yake aliyoyatenda hata kama yakiwa ni machache. " (Al-Bukhar 
- hadithi za Mtume Muhammad [SAW]). 

Katika hadithi sahihi nyingine ya Mtume Muhammad (SAW), anasema: 
"Yeyote atakayekufa huku akijua kuwa hakuna Mola ispokuwa Allah, 
ataingia peponi. " (Al-Bukhar - hadithi za Mtume Muhammad [SAW]). 

Ibn " Abbas anasimulia kuwa Mtume Muhammad (SAW), amesema: 
" Nataka kukufundisha kitu. Mtii Allah, Naye atakulinda. Zihifadhi amri 
zake, Naye atakuwa nawe (kama mlinzi wako). Utakapoomba, muombe 
Allah peke yake; utakapotaka msaada, taka msaada kwa Allah peke yake. 
Kumbuka, kama watu wote wataungana kukusaidia, hawataweza 
kukusaidia ispokuwa kwa kile alichokukadiria Allah; na kama watu wote 
wataungana kukudhuru, hawatokudhuru ila kwa kitu alichokukadiria 
Allah. " (Tirmidhi - Hadithi za Mtume Muhammad [SAW]). 

Katika hadithi nyingine ya Mtume Muhammad (SAW): 'Allah 

hatowaadhibu watu kwa dhambi zao ispokuwa kama mtu atakuwa muasi, 
na mwovu dhidi ya Allah na anayekataa kuamini kuwa hakuna Mola 
ispokuwa Allah. " (Hadithi za Mtume Muhammad [SAW]). 1 

"Yesu hakuwa Mkristo; lakini kabila lake lilikuwa la Kiyahudi. 
Hakuhubiri imani mpya, lakini aliwafundisha wanadamu kufanya 
matakwa ya Mungu. Kwa maoni yake, vile vile, kwa Wayahudi, matakwa 
ya Mungu yalitakiwa yapatikane katika Sheria na katika vitabu vingine 
kwenye maandiko. " 2 


1 Saying, acts or Sunnah na traditions of the Prophet Muhammad (pbuh). They are considered as 
commentary of the Qur'an. Therefore, it is second only to the Qurlan, and together, they form as the 
unquestionable sources of the Sharia or the Islamic jurisprudence. 

2 Wellhausen: Einloitung in die Drei Eisten Evangelien, Remer 1905, p. 113, referenced by Dennis 
Nineham in his article; "Epilogue" of the "The Myth of God Incarnate, SCM Press Ltd. 58 Broomsbury 
Street, London, 1977, p. 192). 



BIBLIA INASEMA NINI KUHUSU MUNGU NA YESU (AS) 


Vifungu vifuatavyo kutoka katika Biblia vinaonyesha hakika ya tabia ya 
Mungu na Yesu (AS). Kwa sasa ni wazi kuwa Mungu pekee ndiye Mkuu, 
Mtawala, Asiyeshindika na Muweza. Yesu (AS), kiumbe mwenye 
kikomo, ameteseka kwa matakwa na mapenzi ya Mungu. Maneno na 
vitendo vya Yesu, vyote kwa uwazi kabisa vinaashiria udogo wake mbele 
ya Mungu. 


1. Ushuhuda wa Biblia kuhusu Mungu 

Mafundisho ya Agano la Kale na Jipya kimsingi ni ya imani ya Mungu 
mmoja na kuwa Agano Jipya halikengeuki na kumwacha Mungu mmoja 
na kwenda katika Utatu ndani ya Mungu mmoja. Yesu amethibitisha 
mafundisho haya pale aliposema: "Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua 
torati au manabii; la, sikuja kutangua, bali kutimiliza. Kwa maana, amin, 
nawaambia, Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala 
nukta mojaya torati haitaondoka, hata yote yatimie." Mathayo 5:17-18 

Maelezo ya Mungu ni mepesi, ya wazi na hayana kupingana wala 
kuchanganya. Haya ni baadhi ya "maneno ya ufunuo" wa Mungu katika 
Biblia. Mungu anasema: 

. .Mim i n i Mungu Mwenyezi. . . " Mwanzo 17:1 

"Ee BWANA, katika miungu ni nani aliye kama wewe? ni nani 
aliye kama wewe, mtukufu katika utakatifu, Mwenye kuogopwa katika 
sifa zako, mfanya maajabu?" Kutoka 15:11 

"Mimi ni BWANA, Mungu wako... Kutoka 20:2 

"Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya 
kuchonga, wala mfano wa kitu cho chote kilicho juu mbinguni, wala 
kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie 
wala kuvitumikia; kwa kuwa mimi BWANA, Mungu wako, ni Mungu 
mwenye wivu; nawapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 
tatu na cha nne cha wanichukiao. " Kutoka 20:3-5 

Aya hizi kwa hakika zinaharamisha aina zote za sanamu za Mungu, tena 
ni kwa aina zote mbili za kumwabudu au za kumwakilisha Mungu tu . 
Hakuna sanamu inayoweza kumtosha Mungu kuliko Mungu Mwenyewe. 


rv 





Yeye ni Muweza hawezi kuwa na taswira-picha ya mwanadamu ila kwa 
kile alichokifunua Yeye mwenyewe kuwa ni Sifa Tukufu aliyoipeleka 
kwa mitume. 


"...mimi ndimi BWANA, Mungu wenu. Msigeuke kuandama 
sanamu, wala msijifanyizie miungu ya kusubu; mimi ndimi BWANA 
Mungu wenu. " Walawi 19:3-4 

"Mungu si mtu, aseme uongo; Wala si mwanadamu, ajute; Iwapo 
amesema, hatalitenda? Iwapo amenena, hatalifikiliza? " Hesabu 23:19 

"We we umeonyeshwa haya, Hi upate kujua ya kuwa BWANA ndiye 
Mungu, hapana mwingine ila yeye. " Kumbu kumbu la Torati 4:35 

"Sikiza, Ee Israeli; BWANA, Mungu wetu, BWANA ndiye mmoja." 
Kumbukumbu la Torati 6:4 

"Fahamu sasa ya kuwa Mimi, naam, Mimi ndiye, Wala hapana 
Mungu mwingine ila Mimi; Naua Mimi, nauhisha Mimi, Nimejeruhi, tena 
naponya; Wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu . " Kumbu 
kumbu la Torati 32:39 

"Hakuna aliye mtakatifu kama BWANA; Kwa maana hakuna ye 
yote ila wewe, Wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. ” 1 samweli 2:2 

Sulemani anasema: "...Ee BWANA Mungu wa Israeli, hakuna 
Mungu kama wewe, mbinguni juu wala duniani chini; ushikaye maagano 
na rehema kwa watumishi wako, waendao mbele zako kwa mioyo yao 
yote. " 1 Wafalme 8:22 

"Kwa kuwa ndiwe uliye mkuu, Wewe ndiwe mfanya miujiza, Ndiwe 
Mungu pekeyako. " Zaburi 86: 10 

"Je! Wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, 
BWANA, Muumba miisho ya dunia, hazimii, wala hachoki; akili zake 
hazichunguziki." Isaya 40:28 

"Mimi ni BWANA; ndilo jina langu; na utukufu wangu sitampa 
mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu." Isaya 42:8 

"Ninyi ni mashahidi wangu, asema BWANA, na mtumishi 
niliyemchagua; mpate kujua; na kuniamini, na kufahamu ya kuwa mimi 
ndiye; kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yote, wala baada yangu 

rr 



mimi hatakuwapo mwingine. Mimi, naam, mimi, ni BWANA, zaidi 
yangu mimi hapana mwokozi." Isaya 43:10-1 1 

"...Mimi ni wa kwanza, na mimi ni wa mwisho; zaidi yangu mimi 
hapana Mungu." Isaya 44:6 

"Mimi ni BWANA wala hapana mwingine; zaidi yangu mimi 
hapana Mungu; nitakufunga mshipi ijapokuwa hukunijua; ili wapate 
kujua toka maawio ya jua, na toka magharibi, ya kuwa hapana mwingine 
zaidi yangu mimi; Mimi ni BWANA, wala hapana mwingine." Isaya 
45:5-6 


"Maana BWANA, aliyeziumba mbingu, asema hivi; Yeye ni 
Mungu; ndiye aliyeiumba dunia na kuifanya; ndiye aliyeifanya imara; 
hakuiumba ukiwa, aliiumba ili ikaliwe na watu; Mimi ni BWANA, wala 
hapana mwingine." Isaya 45: 18 

"Kumbukeni mambo ya zamani za kale; maana mimi ni Mungu, 
wala hapana mwingine; mimi ni Mungu, wala hapana aliye kama mimi;" 
Isaya 46:9 

"Nisikilize mimi, Ee Yakobo; na Israeli, niliyekuita; mimi ndiye. 
Mimi ni wa kwanza, na mimi ni wa mwisho pia. Naam, mkono wangu 
umeuweka msingi wa dunia, na mkono wangu wa kuume umezitanda 
mbingu..." Isaya 48:12-13 

"BWANA asema hivi, Mbingu ni kiti changu cha enzi, na dunia ni 
mahali pa kuweka miguu yangu; mtanijengea nyumba ya namna gani? Na 
mahali pangu pa kupumzika ni mahali gani?" Isaya 66: 1 

"Bali BWANA ndiye Mungu wa kweli; Ndiye Mungu aliye hai, 
Mfalme wa milele; Mbele za ghadhabu yake nchi yatetemeka, Wala 
mataifa hawawezi kustahimili hasira yake." Yeremia 10:10 

"Lakini mimi ni BWANA, Mungu wako tangu nchi ya Misri; wala 
hutamjua mungu mwingine ila mimi; wala zaidi ya mimi hakuna 
Mwokozi;" Hosea 13:4 


2. Ushuhuda wa Biblia kulnisu Yesu (AS) 

Kuzaliwa kwa Yesu (AS) kulitabiriwa: "Mwezi wa sita, malaika Gabrieli 
alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, 



kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, 
wa mbari ya Daudi; na jina lake bikira huyo ni Mariamu. " Luka 1:26-27 
Hapa Mungu hajashuka chini ili awe na Mwili kama inavyodaiwa na 
baadhi ya makanisa, badala yake Yeye amempeleka malaika wake 
Gabriel (Jibrilu) kumwabarisha Mariamu juu ya mpango wa Mungu. 
Yesu (AS) alikuwa ni roho iliyoumbwa kwa nguvu za Mungu tumboni 
mwa Mariamu. Kwa kuwa, aya hizi zinakana imani ya Mungu kuwa 
amejivisha mwili, na kwa hiyo zinafafanua kuwa hoi a hizo hazina msingi . 

Malaika Gabriel alimwabarisha Mariamu: "Tazama, utachukua mimba na 
kuzaa mtoto mwanamume; na jina lake utamwita Yesu. " Luka 1:31 

Kwa hiyo, nani waliokuwa wahusika wa Utatu (yaani Mungu mmoja 
ndani ya watatu) kabla ya kuzaliwa kwa Yesu (AS)? Kulikuwa na Mungu 
Mmoja tu hapo mwanzo, anayeishi milele. Utatu uligeuzwa kutoka katika 
imani ya Mungu Mmoja kuelekea kwa Miungu Mitatu na upagani. Kabla 
ya Yesu (AS), watu waliamini Mungu Mmoja tu, lakini baada ya 
kuzaliwa kwake, Kanisa liliongeza nafsi mbili za ziada katika Uungu. 
Pili, wakati Yesu (AS) alipokuwa kijusi, je, Mungu muweza naye 
alikuwa ni mwenye kunywea? Kwa kuwa Wanautatu wanahoji kuwa 
nafsi mbili au tatu zimejiunga katika MWILI MMOJA. Je, wote 
walikuwa kama kijusi kimoja tumboni mwa Mariamu? Kama ni hivyo, 
kwa nini alimzaa Yesu peke yake? Utoto ulioje na kichefuchefu kilioje 
kufikiria kuwa Yesu (AS) aliungana na Mungu kimwili? 

Mungu, ambaye hana mwanzo wala mwisho na aliyeumba mbingu na 
nchi, na kila kitu kati ya Mbingu na nchi kwa mamilioni ya miaka 
iliyopita, kabla ya kudhihiri kwa ustaarabu wa binadamu. Vizazi vingi 
vimeshapita kabla ya kuzaliwa kwa Yesu (AS). 

"Hata zilipotimia siku nane za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu; 
kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba.” Luka 2:21 
Kufuru ilioje dhidi ya Mungu! Kama Yesu (AS) ndiye Mungu wa kweli. 
je, unaamini kuwa anahitaji atahiriwe? 

"Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na 
neema ya Mungu, ilikuwa juu yake." Luka 2:40 Mwanzoni. huyu 
’’mungu’’ Yesu alikuwa hana elimu fhajuil alipokuwa mdogo lakini 
alipata elimu alipofikia balehe. Elimu ya Mungu wa kweli haiongezeki 
wala haipungui si kwa wakati au nafasi kwa sababu Yeye muda wote ni 
Mkamilifu na Mtimilifu. 




Wakati Yesu (AS) aliposali "Akawaambia, Msalipo, semeni, Baba [yetu 
uliye mbinguni], Jina lako litakaswe, Ufalme wako uje, [Mapenzi yako 
yatimizwe, hapa duniani kama huko mbinguni .]" Luka 11:2-4 Je, mtu 
anaweza kujisalia nafsi yake? Kwa hakika haiwezekani! Kwa hiyo, hili 
linampambanua Mungu wa kweli badala ya Mtume Yesu (AS). Kwa 
kuongezea, Matakwa ya Yesu yametofautiana na yale ya Mungu, jambo 
linaloashiria kuwa wao si kitu kimoja wala si sawasawa. 

Imetajwa kuwa Mtume Yesu (AS) amefunga: " Akafunga siku arobaini 
mchana na usiku, mwisho akaona njaa. " Mathayo 4:2 Kufunga ni njia 
mojawapo ya mtu kutubia dhambi na kuonyesha utiifu na unyenyekevu 
kwa mkuu zaidi. Mungu si mnyenyekevu kwa yoyote yule wala hahitaji 
kufunga ili atubie dhambi zake, wala hata kutaka kuteseka, kinyume na 
Yesu (AS) Mungu yu hum na chochote kwa sababu Yeye Peke yake 
ndiye Mkuu na Mkamilifu. 

Makutano makubwa ya watu yalikuja kumsikiliza Yesu (AS) na kuleta 
wagonjwa wengi walioponywa magonjwa yao. "Hata ule mkutano 
wakastaajabu, walipowaona mabubu wanasema, vilema wanakuwa 
wazima, viwete wanakwenda, na vipofu wanaona, wakamtukuza Mungu 
wa Israeli." Mathayo 15:31 Itakuwaje Mungu wa Kikristo ni WATATU 
huku Mungu wa Kiisraeli ni MMOJA? 

"Na akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akiomba ya kuwa 
ikiwezekana, saa hiyo imwepuke. Akasema, Aba, Baba, yote yawezekana 
kwako; uniondolee kikombe hiki; walakini, si kama nitakavyo mimi, ball 
utakavyo we we. " Mathayo 26:29 na Marko 14:35-36) Yesu alielekeza 
maombi yake kwa nani? Je, amejielekezea kwake yeye mwenyewe kwa 
sifa kuwa yeye ni sehemu ya Uungu? Kwa hakika la! Kwa kweli, Yesu 
(AS) daima alimuomba Mungu amsaidie hata alipomfufua Lazaro. 
Tazama Yohana 1 1:41-43. Yesu daima amekuwa ni mwenye kumshukum 
Mungu jambo linaloashiria kutojiweza kwake kikamilifu na kunyenyekea 
kwa Mungu. 

"Hata asubuhi alipokuwa akienda mjini, aliona njaa. Akaona mtini 
mmoja kando y a njia, akauendea, asione kitu juu yake ila majani tu..." 
Mathayo 21:18-19 Mungu kuhisi njaa na kutojua msimu wa matunda! 

Mt. Paulo anasema: "Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya: 
Yesu wa Nazar eti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza 
na ajabu na ishara, ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati 
yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua;" "Matendo 2:22 Hapa, ni wazi 
kile anachokimaanisha Paulo kwa maneno "aliyedhihirishwa kwenu na 



Mungu" ni mpakwa mafuta na Mungu au "Mteule wa Mungu - akiwa ni 
mtume". 


3. Kile anachokisema Yesu (AS) juu yake na Mungu 

Yesu Kristo (AS) kamwe hajataja juu ya Utatu wala hakuwa macho kuwa 
kuna Mungu wa Utatu. Ufahamu wake ulikuwa ni ule ule kama wa wale 
mitume Waisraeli wa mwanzo, waliohubiri Upweke wa Mungu. 

"Yesu akamjibu, Ya kwanza ndiyo hii, Sikia, Israeli, Bwana 
Mungu wetu ni Bwana mmoja; nawe mpende Bwana Mungu wako kwa 
moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa 
nguvu zako zote." Marko 12:29-30 

"...Msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake." 
Mathayo 4:10 na Luka 4:8. Yesu (AS) anasema kuwa ni Mungu peke 
yake ndio wa kuabudiwa. 

"...Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja.." Marko 12:29 Yesu 
(AS) anathibitisha upweke wa Mungu. 

"Si kila mtu aniambiaye, Bwana, Bwana, atakayeingia katika 
ufalme wa mbinguni; bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu 
aliyembinguni." (Mathayo 7:21) Ni wazi kuwa Mungu alikuwa 
Mbinguni na Yesu (AS) alikuwepo ardhini. Kwa hiyo vipi watakuwa 
wameungana katika mwili mmoja? 

Imani ya Kikristo inaeleza kuwa 'Nafsi Tatu' zimeungana katika mwili 
mmoja (watatu ndani ya mmoja). Itawezekana vipi kwa waunda Utatu 
wote wawe Miungu kamili wakati kila mmoja wao anaunda moja ya tatu 
ya Uungu? 

"Na uzima wa milele ndio huu, Wakujue wewe, Mungu wa pekee 
wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma." Yohana 17:3. Hapa, Yesu (AS) 
anachora mstari kati ya Mungu na yeye mwenyewe. Ili ufikie uzima wa 
milele ni kujua Mungu wa kweli na Yesu (AS) kuwa ametumwa akiwa ni 
Mjumbe wa Mungu tu. 

Yesu (AS) anasema: "Yesu akamwambia, Kwa nini kuniita mwema? 
Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. " Marko 10:18. Yesu (AS) 
anatetea kuwa hakuna mwema ispokuwa Mungu, na hilo linamtenga 
Mungu na Yesu. 


rv 



"Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata 
malaika walio mbinguni, wala Mwana, ila Baba peke yake. " Mathayo 
24:36 na "Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata 
malaika walio mbinguni, wala Mwana, ila Baba." Marko 13:32 Yesu 
(AS) anakiri kuwa elimu yake ina mipaka finyu kinyume na Mungu, 
ambaye ni mjuzi wa kila kitu. Pia, hukumu ni ya Mungu peke yake 
anayetunza siri zote Yeye mwenyewe. 

"Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amwona 
Baba analitenda; kwa maana yote ayatendayo yeye, ndiyo ayatendayo 
Mwana, ndiyo ayatendayo Mwana vile vile." Yohana 5:19 Hapa, Yesu 
(AS) anakiri kumtegemea Mungu. 

"Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe; kama niskiavyo ndivyo 
nihukumuvyo; na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti 
mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka." Yohana 5:30 

"Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye 
mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka." Yohana 6:38 

"Basi Yesu akawajibu, akasema, Mafunzo yangu si yangu mimi, ila 
ni yake yeye aliyenipeleka." Yohana 7:16 

"...na ya kuwa sifanyi neno kwa nafsi yangu, ila kama Baba 
alivyonifundisha ndivyo ninenavyo." Yohana 8:28 

Yesu (AS) anaweka wazi sana kuwa Yeye ana upungufu wa nguvu 
takatifu. Yeye mwenyewe hawezi kufanya lolote kwa kuwa Mungu pekee 
ndiye chanzo cha nguvu na mamlaka. 

"Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia 
iliyo kweli, niliyoisikia kwa Mungu..." Yohana 8:40 Yesu (AS) 
ameungama kuwa Yeye alikuwa ni Mjumbe anayetimiza kazi 
aliyoamrishwa na Mkuu. 

Ziada, Mtume Yesu (AS) anasema: " Yesu akamwambia, usinishike, kwa 
maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini enenda kwa ndugu zangu 
ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa 
Mungu wangu naye ni Mungu wenu. " Yohana 20:17 Aya hii inatia nanga 
(inaumaliza) UTATU na 1MAN1 YA MUNGU KUWA NA MWILI . 
Inaonesha mahusianao ya Yesu (AS) na Mungu kuwa ni kama ya 
binadamu yoyote yule yaani kusali na kuomba msaada toka Kwake. 



Aya zote za hapo juu zinalenga kuonesha kuwa Yesu (AS) hajitoshelezi, 
mdhaifu na anategemea Rehema za Mungu. 



KINACHOSEMWA NA QURAN TUKUFU KUHUSU MUNGU 


Quran ni ufunuo wa mwisho wa Allah Muweza. Allah ameieleza nafsi 
yake katika njia ya wazi sana kiasi ambacho haiwezi kukubali fasiri 
nyimiine ila ile ya maana ya maandiko yaliyoandikwa. Maneno ya Allah 
Muweza na ya Mitume Yake ni maneno ya Kweli . Hakuna shaka, 
maneno Yake ni wazi, mepesi na yanajifafanua yenyewe bila ya 
kuchanganya. Allah ni Mwanzilishi wa mbingu na ardhi, Uwezo na 
Elimu yake havina Kikomo. Yeye ni BWANA, Mnyanyuaji na 
Mtawanyaji wa viumbe vyote. Kwa hiyo, wanadamu wasidanganyike na 
maruweruwe ya uongo kuwa kuna miungu mingine kinyume na Mtawala 
Mkuu Allah. 

Hebu tukiakisi kisemwacho na Quran juu ya Allah, mwenye sifa za 
ukamilifu na anayestahiki yeye peke yake, kuwa Mungu wa Kweli, na 
ambaye peke Yake tu ndio Muweza: 

Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa rehema, Mwenye 
kurehemu. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa 
viumbe vyote;. Mwingi wa Rehema Mwenye Kurehemu;. Mwenye 
Kumiliki Sikuya Malipo. Wewe tu tunakuabudu, na Wewe tu tunakuomba 
msaada. Quran 1:1-5 

Enyi watu! Muabuduni Mola wenu Mlezi aliyekuumbeni nyinyi na 
wale wa kabla yenu, Hi mpate kuokoka. (Mwenyezi Mungu) ambaye 
amekufanyieni hii ardhi kuwa kama tandiko, na mbingu kama paa, na 
akateremsha maji kutoka mbinguni, na kwayo akatoa matunda yawe 
riziki zenu. Basi msimfanyizie Mwenyezi Mungu washirika, na hali 
nyinyi mnajua. Quran 2:21-22 

Vi pi mnamkanusha Mwenyezi Mungu na hali mlikuwa wafu 
akakufufueni! Kisha atakufisheni, tena atakufufueni, kisha kwake 
mtarejeshwa?. Yeye ndiye aliyekuumbieni vyote vilivyomo katika ardhi. 
Tena akazielekea mbingu, na akazifanya mbingu saba. Naye ndiye Mjuzi 
wa kila kitu. Quran 2:28-29 

Yeye ndiye Muumba wa mbingu na ardhi pasina ruwaza; na 
anapotaka jambo basi huliambia tu: Kuwa! Nalo huwa. Quran 2:1 17 

Mwenyezi Mungu - hapana mungu ila Yeye Aliye hai, Msimamia 
mambo yote milele. Hashikwi na usingizi wala kulala. Ni vyake pekee 
vyote viliomo mbinguni na duniani. Ni nani huyo awezaye kuombea 



mbele yake bila ya idhini yake? Anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo 
nyuma yao; wala wao hawajui chochote katika vilivyo katika ujuzi wake, 
ila kwa atakalo mwenyewe. Enzi yake imetanda mbinguni na duniani; na 
wala haemewi na kuvilinda hivyo. Na Yeye ndiye aliye juu, na ndiye 
Mkuu. Quran 2:255 

Enyi mlioamini! Msiwe kama wale waliokufuru na wakawasema 
ndugu zao waliposafiri katika nchi au walipokuwa vitani: Wangelikuwa 
kwetu wasingelikufa na wasingeliuwawa. Hi Mwenyezi Mungu afanye 
hayo kuwa ni majuto katika nyoyo zao. Na Mwenyezi Mungu huhuisha na 
hufisha. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kuyaona myatendayo. Quran 
3:156 


Enyi watu! Mcheni Mola wenu Mlezi aliyekuumbeni kutokana na 
nafsi moja, na akamuumba mkewe kutoka nafsi He ile. Na akaeneza 
kutokana na wawili hao wanaume na wanawake wengi. Na tahadharini 
na Mwenyezi Mungu ambaye kwaye mnaombana, na jamaa zenu. Hakika 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye kuwaangalieni. Quran 4:1 

Sema: Jel Mnawaabudu, badala ya Mwenyezi Mungu, wale ambao 
hawawezi kukudhuruni wala kukufaeni? Na Mwenyezi Mungu ndiye 
Mwenye kusikia, Mwenye kujua. Quran 5:76 

Sema: Je, nimchukue rafiki mlinzi asiye kuwa Mwenyezi Mungu, 
ambaye ndiye Muumba mbingu na ardhi, naye ndiye anayelisha wala 
halishwi? Sema: Mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza wa wenye 
kusilimu. Na wala kabisa usiwe miongoni mwa washirikina. Quran 6:14 

Ati wanawafanya viumbe kuwa ni washirika wa Mwenyezi Mungu, 
nao hawaumbi, ball wao ndio wanaumbwa? Wala haw ana uwezo wa 
kuwanusuru wala wenyewe hawajinusuru. Quran 7:191-192 

Mwenyezi Mungu! Hapana mungu isipokuwa Yeye. Yeye ana 
majina mazuri kabisa. Quran 20:8 

Au nani anayeuanzisha uumbaji, kisha akaurejesha? Na nani 
anayekuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Je! Yupo mungu 
pamoja na Mwenyezi Mungu? Sema: Leteni hoja zenu kama nyinyi ni 
wasema kweli. Sema: Elapana katika mbingu na ardhi ajuaye ya ghaibu 
isipokuwa Mwenyezi Mungu. Wala wao hawajui lini watafufuliwa. 
Quran 27:64-65 


n 



Ni vya Mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na katika ardhi. 
Hakika Mwenyezi Mungu ndiye Mkwasi, Mwenye kusifiwa. Quran 3 1 :26 

Vinamwomba Yeye vilivyomo katika rnbingu na ardhi. Kila siku 
Yeyeyumo katika mambo. Quran 55:29 

Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana mungu isipokuwa 
Yeye tu. Mfalme, Mtakatifu, Mwenye salama, Mtoaji wa amani, Mwenye 
kuyaendesha Mwenyewe mambo yake, Mwenye nguvu, Anayefanya 
analolitaka, Mkubwa, Ametakasika Mwenyezi Mungu na hayo wanayo 
mshirikisha nayo. Quran 59:23 

Yeye ndiye aliyekuumbeni. Miongoni mwenu yupo aliyekafiri, na 
yupo aliyeMuumini. Na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda 
Quran 64:2 

Serna: Yeye Mwenyezi Mungu ni wa pekee.. Mwenyezi Mungu 
Mkusudiwa. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Wala hana anaye fanana naye 
hata mmoja. Quran 112:4 



UTHIBITISHO WA BIB LI A JUU YA IMANI YA UTATU 


Wanautatu, katika kuunga mkono Utatau, wananukuu baadhi ya mistari 
tu kutoka katika Biblia, tafsiri zao ni za ajabu sana. Tafsiri hizo zipo 
mbali na muktadha wa maandiko asilia. Biblia, kiujumla inafundisha 
Upweke (Imani ya Mungu mmoja) kuanzia kitabu cha kwanza (Mwanzo) 
mpaka kitabu cha Mwisho (Ufunuo). 

Zifuatazo ni nukuu za mistari hiyo ikiwa ndio kama ushahidi wa kuwepo 
kwa Imani ya Utatu: 

Ushahidi wa kwanza kutolewa ni mstari unaopatikana katika (1 Yohana 
5:7) ambao unapatikana katika Toleo la King James (KJ) la Biblia, 
lililoandikwa mwaka 1611: "Kuna watatu huko mbinguni, Baba, Neno na 
Roho Mtakatifu." Mstari huu umeshaondoshwa katika matoleo mengi ya 
Biblia yaliyorekebishwa kwani ilijulikana kuwa haukuwa katika mswada 
asilia ispokuwa ni maongezo ya baadaye. 1 

Ushahidi wa pili ni (Mathayo 28:19) "Basi, enendeni, mkawafanye 
mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, 
na Roho Mtakatifu." 

Ushahidi wa tatu ni: (2 Wakorinto 13:13-14) "Watakatifu wote 
wawasalimu. Neema ya Bwana Yesu Kristo, na pendo la Mungu, na 
ushirika wa roho Mtakatifu ukae nanyi nyote." 

Ushahidi wa nne ni (1 Wakorinto 12:4-6) "Basi pana tofauti za karama; 
bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye 
yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule 
azitendaye kazi zote katika wote." 

Kwa ushahidi wa pili, wa tatu na wa nne, kule kutajwa tu kwa majina 
(jina-maelezo) hakuwezi kabisa kuunda Utatu, zaidi ya kuwahesabu 
mmoja mmoja tu. Wao kwa hakika, ni watatu waliotofauti tofauti wakiwa 
na tabia/vimo na hali mbalimbali. Hao watatu kamwe hawajakuwa 
sawasawa kiwakati, eneo, elimu, nguvu kama ilivyofafanuliwa imani ya 
Utatu . Kwa kuongezea, pale Yesu alipobatizwa kwa mujibu wa (Mathayo 
3:16), Roho wa Mungu alimshukia akiwa kama njiwa. Kwa hivyo, vipi 

1 Revised Standard Version (RSV), Translated from the original languages being the version set forth 
A.D 161 1. Revised A. D. 1881 - 1885 andA.D. 1901 compared with the most ancient authorities and 
revised A.D. 1946-1952. Second edition of New Testament A.D. 1971; the New International Version 
(NIV), copyright 1973, 1978, 1984 by International Bible society, 144 Tices Lane, East Brunswick. 

NJ 08816); New World Translation of the Holy Scriptures 1984, Watchtower Bible and Tract society 
of New York, Inc., International Students Association. Brooklyn, New York, U.S.A. 





Yesu (AS) adaiwe kuwa ni sehemu ya Utatu wakati siku zote amekuwa 
na roho mtakatifu? 


Baadhi ya mistari katika Biblia inayotolewa kama uthibitisho 
inamnyanyua Yesu Kristo (AS) kuwa Mungu kwa uundwaji wa baadaye 
wa imani ya Utatu: 

Mfano wa kwanza : "Mungu akasema, Na tufanye mtu kwa mfano wetu, 
kwa sura yetu...." (Mwanzo 1:26) Baadhi ya wanatiolojia wa Kikristo 
walifikia hitimisho kuwa Mungu hakuwa mmoja peke yake wakati wa 
kuumba. Hata hivyo, Mungu anasema Yeye Mwenyewe kwa nafsi ya 
kwanza wingi na hili linaweza kufafanuliwa kuwa ni wingi wa kutia 
mkazo ambao unaonyesha Ukuu wa Mungu, utukufu na adhama . 
Wanazuoni (Wasomi wa Kidini) wa Kikristo wanafafanua hili kama ni 
kuashiria ukamilifu wa nguvu takatifu au nguvu bayana zisizo na kikomo 
kwa Mungu au Mungu katika ukamilifu wake . Baadhi wanauita wingi wa 
heshima na kwa kisarufi (kanuni za lugha) unachukuliwa kuwa ni wingi 
wa utukufu. Katika Mwanzo, kitabu cha kwanza cha Biblia, Mungu peke 
yake bila ya msaidizi ndiye aliyeathiri Uumbaji (mfano, sura 1, aya 3) 
"Mungu akasema, Iwe nuru; ikawa nuru." Katika aya 27 ya sura hiyo 
hiyo, inasema: "Mungu akaumba mtu kwa mfano wake..." Aya za hapo 
juu haziashirii msaidizi yoyote au mwenza wa Mungu yoyote yule. Na 
Kitenzi kinaeleza kile Kilichosemwa na kufanywa na Mungu kuwa ni 
umoja (mfano, Mungu aliona kuwa nuru ni nzuri, Mungu ameumba 
mbingu, Mungu ameumba mtu, Mungu amewabariki, Mungu amemaliza 
kazi zake, nk) 

Mwanzoni mwa kitabu cha Mwanzo, tunasoma "Hapo mwaazo " 

Zingatia kuwa, wakati neno mbingu ni wingi, neno Mungu na nchi ni 
umoja. Kwa nini mbingu ni wingi? Sababu ni nyepesi; Quran inatwambia 
kuwa mbingu ni saba. Na kwa nini Waandishi wa Biblia wanaendelea na 
maneno Mungu na nchi kwa umoja? llikuwa ni kwa sababu wanajua kwa 
hakika kuwa nchi ni MOJA TU na Mungu ni MMOJA TU kama 
ilivyofundishwa na Mitume yote ya Mungu. 

Mfano wa pili: "Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako 
kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu." (Yohana 1:1) Zingatia kuwa, 
hakuongea Yesu (AS) ispokuwa ni Yohana. Pia, kila mwanazuoni wa 
Biblia Mkristo anakubali kuwa aya hii ya pekee iliingizwa na Myahudi. 
aitwaye Philo wa Alexandria Misri kabla ya tukio la Yesu na Yohana 
Mbatizaji. Rehema na amani ziwe juu yao. 



Zaidi, wakalimani wengi wa miswada ya Kigiriki kwenda Kingereza 
katika (Yohana 1:1) neno Mungu likitokea kwa mara ya kwanza 
wanaliandika kwa Kuanzia na herufi kubwa 'M' wakikusudia ni Mungu 
Muweza lakini likitokea kwa mara ya pili wanaliandika kwa herufi ndogo 
'm". Kwa hiyo, hiyo 'g' ndogo kikawaida inatumika kwa viumbe si kwa 
Mungu Muweza kama katika Zaburi (82:6: Sema "Mimi nimesema, 
Ndinyi miungu, Na wana wa aliye juu, nyote pia." na katika 2 Wakorinto 
(4:4) "ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao 
wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo aliye sura 
yake Mungu. " Kwa kuwa Neno Hili (lililotokea mara ya pili), lina maana 
ya "pamoja na Mungu", huyo hawezi kuwa Mungu Muweza lakini ni 
"mungu" tu kama katika mifano iliyo hapo juu. 

Tangu, tafsiri za kisasa za Biblia kuonyesha maana ya Yohana 1:1 katika 
mifano ifuatayo: 

"Hapo mwanzo kulikuwa na Neno, naye Neno alikuwa na Mungu; 
na Hilo Neno lilikuwa mungu. 

"Hapo mwanzo Neno lilikuwapo, na Neno lilikuwa na Mungu, na 
Hilo Neno lilikuwa mungu. " 1 2 3 

Kwa upande mwingine, baadhi ya wanazuoni wa Kikristo wamelitafsiri 
"Neno" kuwa ni "Amri Takatifu", kwa hiyo, wao wanahoji kuwa 
uchaguzi mzuri wa maneno ya (Yohana 1:1-3) Lazima yawe: "Hapo 
mwanzo kulikuwa na Amri, na Hiyo Amri ilikuwa Takatifu. Hiyo (Amri) 
ilikuwapo mwanzoni pamoja na Mungu. Na hiyo Amri ilikuwa Takatifu. 
Vitu vyote vilifanywa na (Amri hiyo): na bila ya hiyo kusingeumbwa 
kitu, kilichoumbwa." Neno la Kigiriki lilotumiwa na Yohana ni Logos 
linalotokana na neno lego - maana yake 'kuongea'. Neno la Kingereza 
'Decalogue' maana yake 'Amri Kumi' ni mchanganyiko wa maneno ya 
Kigiriki deka (Kumi) na logous (Amri). Hilo neno logos linamaanisha, 
"Amri iliyosemwa na Mungu. 

Hilo neno ’pamoja ’ linaunda fumbo/swali la kukanganya kwa wale 
wanaopendelea kulionyesha hilo neno Logos kama ni 'Yesu' badala ya 
'Amri'. Sababu ni wazi kabisa: Vipi Yesu ataweza kuwa pamoja na 
Mungu na ni Mungu vile vile? 


1 The New Testament - A New Translation and Explanation Based on the Oldest Manuscripts (a 
translation from German Into English; 1937), by Johannes Greber. 

2 New Translation (New York; 1961). 

3 A.M TRUST, POST BOX 81075, BURNABY, B.C V5H 4K2 Ph. 298-8803 



Ufahamu wa Amri zilizosemwa na Mungu kuwa zipo 'pamoja na Munmi ’ 
tangu 'mwanzo', unafanana na ufahamu wa Biblia juu ya Uumbaji. 
"Mungu akasema, Iwe nuru; ikawa nuru...." (Mwanzo 1:3). Katika 
maandishi ya Kigiriki, Yohana ametumia [definitive article] 'the' (ho) 
kabla ya 'Mungu' (Theo), kwa sababu Hilo ni Kiima (subject). Hapa, 
Yohana hajaitumia [definitive article] 'the' kabla ya 'Mungu' kwa sababu 
ni kiarifa (predicate). Kwa maneno mengine, neno lililotumiwa hapa 
linamaanisha tabia/maumbile (nature), kiwango, sifa au miliki ya kiima. 
Kwa mfano huu, tabia ya amri za Mungu ni takatifu. Katika baadhi ya 
matoleo ya Biblia, neno 'hili' linabadilishwa na 'This (one)' au 'He 
(Yesu)'. Hata hivyo, hilo neno 'This' linaashiria 'Amri iliyosemwa' . 

Zaidi, ni wazi kuwa katika (Yohana 1:1) Mungu peke yake amekuwepo 
milele. Maneno yake daima yapo pamoja Naye, katika hali ile ile ya kuwa 
maneno yako yapo pamoja nawe, na maneno yangu yapo nami. Neno 
analolitamka Mungu si Mungu mwingine wala Mungu mwenyewe lakini 
ni Neno Takatifu (Amri) kutoka Kwake. Vinginevyo, kila kiumbe 
kitakuwa ni Mungu kwa kuwa kila kiumbe kinawakilisha Neno Lake. 
Hoja hizo hizo zimetumika katika (Mwanzo 1:3). Nuru iliyoumbwa kwa 
Neno Lake si Mungu lakini kuumbwa kwa nuru ni kwa Neno Lake 
Takatifu. Kwa hiyo, ibara "Hilo neno Lilikuwa Mungu" katika Yohana 
1:1 ndani ya Biblia lipo nje kabisa. 

Kwa kuongezea, kama tutajaribu kusoma maandiko mengine 
yanayohusiana na Uumbaji, tutatambua kuwa, Mungu Muumba 
ametumia Maneno yake katika kila uumbaji kama ilivyo katika Quran 
(mfano "Kun fayakuunu" inayomaanisha kwa Kiswahili "Kuwa basi 
kinakuwa": Mwanzishaji wa Mbingu na ardhi: pale alipoamuru jambo, 
Analiambia, "Kuwa". Nalo linakuwa . 1 

Mfano wa tatu: "Mimi na Baba tu umoja" (Yohana 10:30) Wakristo 
wameufahamu mstari huu kuwa unamaanisha kwamba Baba (Mungu) na 
Yesu (AS) ni kitu kimoja; wameungana katika mwili mmoja; Mungu 
akawa na mwili ndani ya nafsi ya Yesu (AS) na aliishi miongoni mwa 
wanadamu. Maana hiyo hiyo imetolewa pale Yesu (AS) anaposema: 
"Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, na Baba yu ndani yangu? 
Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu; lakini Baba 
akaaye ndani yangu huzifanya kazi zake." (Yohana 14:10-11) Pia katika 
(Yohana 14:20) "Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya 
Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu." Hata hivyo, wao 
wanatafsiri vibaya maana ya mstari wa 28 wa sura hiyo hiyo wakati Yesu 


1 Surah 'Al-Baqarah, 2:117. The Qur'an 


n 



(AS) anapotangaza: "Mlisikia ya kwamba mimi niliwaambia, Naenda 
zangu, tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwa sababu 
naenda kwa Baba; kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi.” Kama kile 
kilichosemwa na Yesu (AS) ni kweli kuwa Baba ni mkuu kuliko yeye, 
kwa hiyo, hili linafanya tatizo liishe, na kuwa wao si sawasawa. 

Pia, wanautatu hawatambui kuwa kwa kuzifuata hoja zao, matokeo yake 
yataleta jumla ya miili 15 aliyoiibiringisha katika mwili mmoja. Nayo ni 
"hesabu nyepesi" kama ya kuwekwa katika darasa la chekechea. Baba ni 
Mungu, Mwana (Yesu) ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu - (mfano 
wa Utatu) ulioundwa na vilivyopo vitatu (3) (Nafsi tatu) zimeungana 
ndani ya Mungu mmoja. Ongezea katika muungano huo wanafunzi (12) 
wa Yesu kwa namna ile ile kama ilivyofahamika na Wakristo (Yohana 
14:20) watazalisha jumla ya vilivyopo kumi na vitano (15) 
vimejiviringisha na kuungana katika mwili mmoja, 

Mstari wa (Yohana 17:21-23) "Wote wawe na umoja; kama we we, Baba, 
ulivyo ndani yangu, nami ndani yako; hao nao wawe ndani yetu; Hi 
ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Nami 
utukufu ule ulionipa nimewapa wao; Hi wawe na umoja kama sisi tulivyo 
umoja. Mimi ndani yao, nawe ndani yangu, Hi wawe wamekamilika 
katika umoja; Hi ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, 
ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. " Aya za hapa juu zinaonesha 
hakuna maana nyingine zaidi ya "umoja wao kimalengo" unatupa maana 
ya wazi juu ya tabia ya kuwa wao wana lengo moja. 

Kandoni mwa hiyo, katika (yohana 10:31-36) hajadai kuwa yeye ni 
"Mungu" au "Mungu mwana" kwa kuwa wameungana na Baba (Mungu), 
ispokuwa yeye ni kiumbe aliyetofauti. 

Ikiwa kwa upande mwingine, Wanautatu wanasisitiza kuwa (Yohana 
10:30) inaunga mkono imani ya Utatu, sasa, wasiweke kikomo cha idadi 
ya Mungu wao kuwa ni utatu (3) ispokuwa wanatakiwa waongeze 
wanafunzi 12 katika (Yohana 14:10 na 20) kama walivyofahamu maana 
zao, kuwa wapo "kila mmoja ameyayukia ndani ya mwili mmoja." Kwa 
hiyo, mtanziko utakuwa mkubwa sana na mtandao wa maangamizi 
(Utatu) utakuwa unatatiza zaidi. 

Mfano wa nne: "Yesu akamwambia, Mimi nimekuwapo pamoja nanyi 
siku hizi zote, wewe usinijue, Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba; 
Basi wewe wasemaje?, Utuonyeshe baba?" (Yohana 14:9) Lakini, hivi 
Yesu (AS) hakusema kinaganaga kuwa "Naye Baba aliyenipeleka 
amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake 



hamkuiona. " (Yohana 5:37) Hapa, Yesu (AS) anasema kuwa yeye si 
Mungu kwa sababu alikuwa anaongea na kumwona yeye. Na katika 
(Mathayo 7:21) Yesu (AS) anasema: "Si kila mtu aniambiaye, Bwana, 
Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni; bali ni yeye afanyaye 
mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni." Wakati kwa muda huo Yeye 
alikuwa mbele yao. Maelezo haya yote ya Yesu (AS) yana maana moja 
tu, nayo ni: Mungu na Yesu si kitu kimoja. Vipi itakuwa Baba (Mungu) 
na Yesu wawe kitu kimoja na wameungana katika mwili mmoja (kama 
inavyotafsiriwa na Wakristo) wakati Baba yupo mbinguni na Yesu (AS) 
yupo ardhini? 

Kumwani Mungu, unatakiwa uheshimu viumbe vyake ambavyo havina 
idadi: jua, mwezi, nyota, na kila kitu kilichotuzunguka. Katika (Yohana 
4:24) Yesu (AS) anahoji: "Mungu ni Roho, nao wamwabuduo yeye 
imewapasa kumwabudu katika roho na kweli." Kwa hiyo, vipi mtu 
ataweza kumuona Mungu? Na katika (Yohana 1:18) tunasoma: "Hakuna 
mtu aliyemwona Mungu wakati wo wote... " 

Kwa kuongezea, Yesu (AS) ametoa tofauti za wazi kabisa kati yake na 
Mungu katika mistari ifuatayo ndani ya Injili ya (Yohana 14:1) 
"Msifadhaike mioyoni mwenu; mnamwamini Mungu, niaminini na mimi" 
Neno "na" ni muhimu sana kiasi ambacho, linaonesha kuwa Mungu 
ametengana kabisa na Yesu (AS). Katika (Yohana 17:3): "Na uzima wa 
milele ndio huu, Wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu 
Kris to uliyemtuma. " 

Mfano wa tano: (Yohana 20:28) "Tomaso akajibu, akamwambia, Bwana 
wangu na Mungu wangu!" Hata hivyo, kifungu hiki hakimaanishi 
chochote kwa sababu kimeshakanwa na mistari iliyoonyeshwa hapo juu. 
Wanazuoni wanaunga mkono wazo la kuwa katika hali kama hiyo ya 
kimiujiza, maneno ya Mwanafunzi Tomaso yangejaaliwa kuwa ni 
mshangao wa kushutushwa kwa sababu ya jambo la kushangaza mbele za 
Yesu (AS), wakati kwa hakika, huo mshangao umeelekezwa kwa Mungu. 
Kando ya hayo, Tomaso hakumzingatia Yesu (AS) kuwa ni Mungu, kwa 
kuwa alijua vizuri sana kuwa Yesu (AS) kamwe hajadai kuwa yeye ni 
Mungu. (Yohana 17:3) . 

Kwa hakika, Mt. Paulo anatoa tofauti nyingine iliyo wazi kabisa kati ya 
Mungu na Yesu (AS). Yeye amehoji kuwa Mungu amempaisha Yesu 
kama ilivyoelezwa katika Biblia katika sehemu mbili (1 Wakorinto 
15:15-20) na (Marko 16:19): "Basi Yesu, baada ya kusema nao, 
akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. " Kama 
kwa hakika kabisa, Mungu na Yesu ni kitu kimoja na ni sawasawa, je, 



isingekuwa ni jambo la kufaa zaidi kusema: "Yesu amejipaisha 
mwenyewe?" na wakati Yesu (AS) aliporipotiwa kuwa amekaaa mkono 
wa kuume wa Mungu, je, haikuwa madhubuti kusema: "na Yesu (AS) 
ameketi kwenye "Kiti cha enzi"? Ukweli mgumu ni kuwa, hakuna 
Mwenye Kiti cha Enzi kinyume na Mungu, anayestahiki kuabudiwa kama 
ilivyosemwa na Yesu (AS) na si yeye Yesu (AS), aliyetukuzwa (Yohana 
17:30) 

Katika mstari mwingine Mt. Paulo anafafanua Mungu ni nani (Matendo 
17:24): "Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye, 
kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa 
kwa mikono;" 

Katika tofauti hizi kati ya Mungu na binadamu, Muumba na muumbwaji, 
Asiye na kikomo na mwenye kikomo, je, hilo lipo nje ya utambuzi wa 
binadamu? Ni uzembe tu, unafiki na matashi ya uasi kukataa kufahamu. 

Hoja za nyongeza zinazomnyanyua Yesu na kuwa ni Mungu. 

Wakristo wanahoji kuwa, Yesu (AS) ni Mungu Mwenye mwili, akiwa ni 
Mungu kamili na binadamu kamili. Ufahamu huu, unakanushwa kabisa 
na Yesu (AS) kwa maneno yake katika (Mathayo 1:18-20) "Kuzaliwa 
kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa 
ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba 
kwa uweza wa roho Mtakatifu. " Kwa hiyo, wapi swala la kuwa na mwili 
linapoibukia? Eliyo inatueleza kwa maneno mepesi kuwa Mungu ni 
mwenye kuwa tofauti na ameepukana na Yesu (AS). Kwa hiyo, hilo 
linaonyesha kukataliwa na kubatilishwa kwa imani ya kuwa ana mwili. 
Kandoni mwa hayo, ili awe Mungu kamili inamaanisha kuwa hana shida 
wala haitaji msaada, na kuwa mwanadamu maana yake ni, kuwa bila ya 
utakatifu. 

Wakristo wengine wanahoji kuwa Yesu (AS) ni Mungu kwa sababu yeye 
naye aliitwa "Mwana wa Mungu", "Masihi", "Mwana wa Adam na ni 
"Mwokozi". Hata hivyo, Yesu (AS) amesema kuwa "mpatanishi" kama 
"Mwana wa Mungu". Katika tamaduni ya Kiyahudi, mtu yoyote 
anayefuata matakwa ya Mungu alikuwa akiitwa "Mwana wa Mungu". 
Tazama mifano iliyonukuliwa kutoka katika Biblia: (Mwanzo 6:2-4); 
(Kutoka 4:22): (Yeremia 31:9); (Zaburi 2:7); (Luka 3:38); (Warumi 
8:14). Katika (Luka 6:35), Yesu (AS) anasema: "Bali wapendeni adui 
zenu, tendeni mema, na kukopesha msitumaini kupata malipo, na 
thawabu yenu itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana wa Aliye juu,... " 



Kuwa Mwana wa Mungu, hakumnyanyui kufikia daraja ya Uungu. Kama 
vile mtoto wa Rais hakumfanyi mtu awe Rais ispokuwa ni mtoto tu. 

Ziada, imenukuliwa katika Biblia kuwa "Masihi" kwa Kiebrania maana 
yake ni "Mpakwa mafuta na Mungu" na sio "Kristo", na "Cyrus" 
Wapersian anaitwa "Masihi" au "Mpakwa mafuta" (Mwanzo 31:13); 
(Walawi 8:10); (Samweli 2:10); (Isaya 45:1); (Ezekieli 28:10). Ezekieli 
alielezwa katika Biblia kuwa ni ("Mwanaadamu". "Mwokozi", katika (2 
Wafalme 13:5), watu wengine walipewa jina hilo vile vile bila ya kuwa 
waungu. Neno "mpakwa mafuta wa Mungu" linamaanisha kutoa 
mamlaka ya kiroho kwa mtu mwema kueneza maneno ya Mungu. Kwa 
hiyo, vipi neno hili liwe kigezo cha kumnyanyua Yesu (AS) afikie nafasi 
ya Uungu? 

Swali Engine la Dollar Bilioni moja : "Ukristo ni nini bila ya Imani ya 
Utatu?" 



HOJA ZA NYONGEZA ZINAZOKANUSHA IMANI YA UTATU 


Si mara moja kwa Yesu (AS) kuchukuliwa kuwa ni "Mungu Mwana". 
Bali ni "Mwana wa Mungu" tu au "Mtoto wa Mungu". Zaidi ya mara 68 
katika Agano Jipya jambo linalomaanisha kuwa yeye si Mungu kabisa. 
Kusema kuwa marejeo yote mawili ni kitu kimoja na ni sawasawa 
kimaana yanapingana na sheria za lugha, na kuacha matumizi yake halisi 
kama nyenzo ya kuwasiliana. 1 

Yesu alikuwa ana mwanzo kwa sababu aliumbwa na Mungu. Hakuwa wa 
milele pamoja na Mungu wala Mungu Muweza sawasawa kwa ufahamu 
wowote; naye mara zote amekuwa ni mada ya kuzingatiwa na Matakwa 
ya Mungu na ataendelea kuwa hivyo. 

Arius amemtambulisha Mungu kuwa ni 'agenetos', chanzo cha msingi 
sana cha kila kitu ambaye yeye mwenyewe amekuwepo bila chanzo. 
Hiki ndicho kinachompambanua Mungu na vitu vingine, katika msingi 
wa Kuwepo kwake. Logos (au Neno) kutoka katika Injili ya Yohana, 
limekuwepo kutoka kwa Mungu na kwa hiyo hilo neno si Mungu kwa 
ufahamu ulio kamilifu. 2 

Imani ya Utatu ni wazi kuwa imekengeuka (imepotoka) na kuacha 
mafundisho asilia ya mitume ya Mungu. Kumwabudu Mungu kwa 
mujibu wa matakwa Yake maana yake ni kukataa imani ya Utatu kwa 
ujumla. "Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa arnani;... " 
(1 Wakorionto 14:33). 

Kwa hiyo, John Baker anaandika hivi: "Yesu hajajiona kuwa yeye ni 
kama vile kila mtu, wala kuwa ni mwokozi wa Dunia, pia hata kidogo 
hajajiona kuwa yeye ni kiumbe mwenye maisha ya utakatifu wa kiroho 
kabla ya kuzaliwa yatokayo mbinguni." John Baker anakiri kuwa Yesu 
'alifahamika vibaya kuhusu mpango wake aliopangiwa na Mungu aufuate' 
na anaendelea kuhoji: 'kukosea juu ya maelezo ya mustakabali' ni 'tabia 
ya binadamu' na kuwa 'hilo linaweza kushindwa kwa kumpa Yesu nguvu 
za uungu mkuu ambazo kwa hakika, zimeshibisha ndoto ya zamani na 
iliyochoka ya wapagani lakini itaondoa kabisa hakika ya Mungu kuwa na 
mwili." 3 


1 Victor Paul Wierwille: "Jesus Christ is not God", American Christian Press The Way International, 
(1975) New Knoxville, Ohio, p. 5. 

2 John Hick: "The Myth of God Incarnate", SCM PRESS LTD., 58 Bloomsbury Street, London WC1, 
Sixth impression 1981, under the title: "A Cloud of Witnesses", by Francis Young, p. 26. 

3 John Hick: "The Myth of God Incarnate", SCM PRESS LTD., 58 Bloomsbury Street, London WC1, 
Sixth impression 1981, p.6, under the title: "Christianity Without Incarnation" by Maurice Wiles. 



Kwa kuutambua ukweli huu, John Hick, mhariri wa "Marawerawe ya 
Mungu kuwa na Mwili", katika dibaji yake, amesema: "Mahitaji 
yanayoibuka kutokana na kukua kwa elimu ya asili za Ukristo, na 
kujumuisha utambuzi wa kuwa "Yesu alikuwa kama alivyotajwa katika 
(Matendo 2:22) 'mtu aliyeletwa na Mungu kwa kushika nafasi maalumu 
katika lengo takatifu, na kwa hiyo, ufahamu wa baadaye juu yake (Yesu) 
kuwa yeye ni Mungu Mwenye mwili, mwenye nafsi ya pili ya Utatu 
Mtakatifu aliyeishi maisha ya kibinadamu, ni jambo la kubuniwa au njia 
ya kishairi ya kuelezea umuhimu wake kwetu." 1 2 

Imani ya Kikristo inaeleza kuwa 'Nafsi Tatu' zimeungana katika mwili 
mmoja (utatu katika Mungu mmoja). Vipi kila mshiriki wa Utatu huo awe 
Mungu kamili wakati kwa hakika kila mmoja wao anafanyiza 1/3 ya 
Mungu? Kwa kweli ni upuuzi kudhani kuwa kila mmoja ni Mungu kamili 
wakati watatu hao wamejiviringisha ndani ya kitu kimoja na kwa hiyo 
wanaunda Mungu kamili mmoja. 

Vilevile, wakati Yesu (AS) alipokuwa ardhini, hakuwa Mungu kamili, 
wala "Baba naye huko mbinguni" hakuwa Mungu kamili, jambo ambalo 
linapingana na maneno ya Yesu (AS). Yeye anasema katika (Yohana 
20:17): "...ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa 
Mungu wangu nave ni Mungu wenu ." Kama Mungu alikuwa ni utatu 
katika mmoja, nani aliyekuwa Mungu huko mbinguni wakati wa siku 
tatu za madai ya kusulubiwa na kufufuka? Nani alikuwa Mungu pale 
Yesu alipokuwa tumboni mwa Maria? 

Kama imani hii ingekuwa ndio mafundisho ya Yesu (AS), basi angeieleza 
kwa maneno ya wazi. Kwa kuwa, neno Utatu hata halijaandikwa katika 
Biblia, ispokuwa badala yake, Yesu amesema katika (Marko 12:29) 
"...Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja;" 

Wakristo wengi kamwe hawajafikiria juu ya hatari ya vidokezo vya utatu 
katika Mungu mmoja (Utatu). Vipi Mungu atafurahishwa au kuabudiwa 
wakati haijulikani Mungu ni nani? 

"Falsafa inatueleza kuwa hakuna kitu kilichopo ambacho kutokana 
na hicho kitu kingine kinaweza kutokea na kuishi vikiwa tofauti na viwe 
sawasawa na kushirikiana na kisha izingatiwe kuwa kitu hicho ni kamili. 
Kumsifu Mungu ni mwana huko ni kukana ukamilifu wa Mungu. " 


1 Ibid, 3 rd par, p. 1. 

2 Cf. Berson, The creative Evolution, Modem Library. 



"Kumnyanyua Yesu kuwa na hali ya Mungu huko ni kufikia katika 
kufuru ya kusikitisha dhidi ya Mungu mmoja wa kweli, wakati huo huo 
kumtofautisha Yesu na Mungu hakumvunjii heshima Yesu ispokuwa ni 
kumweka Yesu katika nafasi ya hali ya juu sana nayo ni mtume na 
mjumbe wa Mungu." 

"Yeye ndiye aliyekuumbeni. Miongoni mwenu yupo aliyekafiri, na 
yupo aliye Muumini. Na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda." 
Quran 64:2 

Uthibitisho zaidi wa kubatilisha hoja ya imani ya Utatu: 

"Akawaambia, Hakika mtakinywea kikombe changu, lakini kuketi 
mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto, sina amri kuwapa, 
bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu " (Mathayo 20:23). 
Peke yake, Yesu (AS) alikosa nguvu au mamlaka ya kutoa chochote 
ispokuwa kile alichoamriwa na Mungu, anayeitwa "Baba". 

'Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba, 
akisema, Baba yangu ikiwezekana, kikombe hiki kiniepuke; walakini si 
kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. " (Mathayo 26:39). Hapa 
Yesu (AS) anatafuta msaada wa Baba yake, akisisitiza kuwa hilo si kwa 
matakwa yake, lakini ni kwa Matakwa ya Mungu. Ushahidi wa hapa ni 
kuwa matakwa yake yanatofautiana na ya Mungu. 

"...Eloi, Eloi, lama sabakthani? Yaani, Mungu wangu, Mungu 
wangu, mbona umeniacha ?" (Mathayo 27:46). "Yesu akalia kwa sauti 
kuu, akasema, Ee Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. " (Luka 
23:46). Maneno hayo, yaani "Mungu wangu" yanatoka kwa mtu aliye 
katika mateso tu. Na kama Yesu (AS) alikuwa ni Mungu, sasa nani 
aliyekuwa akimtelekeza? Je, alikuwa anajitelekeza mwenyewe? Hiyo ni 
kebehi. Mungu hahitaji kuwajibika kwa Mungu mwingine. 

"...Kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, 
ndiye Mungu." (Marko 10:18). Yesu (AS) amesisistiza kuwa hakuna 
aliyemkuu katika uungu au wema ila Mungu. Huko, ni kutojishirikisha 
yeye mwenyewe katika Uungu. 

"Walakini habari ya siku He na saa ile hakuna aijuaye, hata 
malaika walio mbinguni, wala Mwana, ila Baba." (Marko 13:32) Kama 
kweli Yesu (AS) angekuwa ni sawasawa na Mungu au sehemu ya Utatu, 
angejua kila alichokijua Baba. 



"Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amwona 
Baba analitenda; ... " (Yohana 5:19). 

"Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe; kama nisikiavyo ndivyo 
nihukumuvyo... " (Yohana 5:30). 

"...Mafunzo yangu si yangu mimi, ila ni yake yeye aliyenipeleka. " 
(Yohana 7:16). 

Katika maelezo matatu yaliyo hapo juu, Yesu (AS) ameweka wazi kuwa 
hakuna mamlaka wala nguvu aliyobaki nayo na kuwa kile alichokihubiri 
kimetoka kwa Mungu. 

"...Baba ni mkuu kuliko mimi. " (Yohana 14:28). Maelezo haya kwa 
hakika yanakanusha imani ya Utatu kwa maana wote wawili ni tofauti 
kabisa, mmoja ni mkuu kuliko mwingine. 

"Na uzima wa milele ndio huu, Wakujue wewe, Mungu wa pekee wa 
kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma." (Yohana 17:3). Mungu hukutajwa na 
Yesu (AS) kwa mfumo wa Wingi, Mungu aliyemtaja kama ni Baba. 

"...ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa 
Mungu wangu naye ni Mungu wenu." (Yohana 20:17). Yesu (AS) 
hakuwa Mungu kwa sababu naye alikuwa na Mungu wake aliyemwita 
"Baba". 

"Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa 
Mwanawe wa pekee,..." (Yohana 3:16). Kama Yesu (AS) ni sehemu ya 
Utatu huku wote watatu wakiwa ni wa milele, bila mwanzo wala mwisho, 
na ni sawsawa, vipi awe mwana na wakati huo huo ana umri sawa na 
baba yake? Tazama (Mathayo 1:18, Luka 1:26 na 1 Yohana 4:9). 

"Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na 
mwanadamu ni mmoja, Mwanadamu Kristo Yesu;" (1 Timotheo 2:5). 
Sentensi hii inajifafanua yenyewe kuwa Mungu na Yesu (AS) 
wanatofautiana tena wapo mbalimbali. 

"Ufiunuo wa Yesu Kristo, alipopewa na Mungu awaonyeshe watumwa 
wake mambo ambayo kwamba hay ana budi kuwako upesi; ..." (Ufunuo 
1:1). Mungu wa kweli ni Mjuzi wa yote, kwa hiyo, hili linatupilia mbali 
ile nadharia ya Utatu. 



JE, YESU (AS) ANA THIBITISHA UFAHAMU WA ROHO 

MTAKATIFU? 


Mungu kwa hekima na Rehema zake zisizo na kikomo, ameshatuma 
mitume mara kadhaa kusambaza UJUMBE Wake na kuwaita viumbe 
katika kufanya wema (yaani njia ya AMANI na UTIIFU kwa Mungu 
Mmoja wa Kweli). Huo Ujumbe unaitwa UISLAMU (kutii matakwa ya 
Mungu). 

Ujumbe huu ulisambazwa kwa mataifa na makabila yote ulimwenguni 
kwa kufuatia mlolongo wa vizazi ukiwaita wanadamu kutii Matakwa ya 
Mungu. Hata hivyo, funuo zote za mwanzo zilibadilishwa na kupotoshwa 
na vizazi vilivyokuja baadaye, na mitume wakapuuzwa na kuteswa. 
Ufunuo safi wa Mungu umechafuliwa na maruweruwe, ushirikina, 
kuabudu masanamu na imani za kijinga. Kwa hiyo, dini ya Mungu 
ilipotezwa na kuingizwa katika mkondo wa ibada mbalimbali za uongo. 

Historia ya nyendo za binadamu imekokotwa kati ya nuru na kiza. 
Mungu, kwa wingi wa Mapenzi na Rehema zake kwa wanadamu 
hajatuacha kizani tugundue njia ya haki kwa kujaribu na kukosea pekee. 
Amemtuma mjumbe wake wa mwisho, Mtume Muhammad (SAW) 
kuwaongoza binadamu katika kipindi kinachojulikana kuwa ni zama za 
kiza. Ufunuo, (yaani Quran Takatifu kwa kupitia malaika (Gabriel) 
Jibrilu) alioupokea Muhammad (SAW) unawakilisha chanzo cha msingi 
cha uongozi, chanzo chenye kukusanya mambo yote na cha maumbile ya 
dunia nzima. Mwongozo huu Mtakatifu unatoa muhtasari wa maarifa na 
hakika kuhusu Muumba Muweza, ulimwengu, lengo la kuumbwa kwetu 
na maisha yetu ya hapa duniani na Ahera. Ufunuo huo utawaongoza 
wanadamu kuelekea NJIA YA KWELI, WEMA na MAFANIKIO katika 
maisha haya na ya baadaye. 

Kusema kuwa atakuja "mpatanishi /mshauri/ Mwombezi/ Roho wa kweli 
mwingine akiwa ni "mtume mwingine" kama vile Musa na Yesu (AS) ni 
sahihi kabisa. Ufahamu wa "Roho Mtakatifu" badala ya "mtume 
mwingine" umekanwa kikamilifu na Injili ya Yohana. 

Ili kufahamu ujumbe wa Yesu (AS) juu ya maudhui hii, unatakiwa uanze 
na waraka wa kwanza wa (1 Yohana 2:1) Hapa, utamfahamu Yesu (AS) 
alikuwa ni "Mwombezi halisi", "Watoto wangu wadogo, nawaandikia 
haya ili kxvamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye 
Mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, " 



Yesu (AS) aliyekuwa "Mwombezi halisi" ameshatabiri kuja kwa 
"Mwombezi mwingine". Hata hivyo, ikirejewa Biblia kama ilivyotafsiri 
hilo neno "Mwombezi" kwa maneno mbalimbali ambayo msomaji 
anaweza kuyafikia kwa kutegemea nani aliyeandika Biblia, (yaani 
Msaidizi/ mpatanishi/ mshauri/ mwombezi/ Roho wa kweli/ Roho 
Mtakatifu). 

Neno hilo hilo "Paraclete" linatumiwa katika Injili ya Yohana likiashiria 
utabiri wa Yesu (AS) kwa kuja kwa "Paraclete mwingine". Anasema: 
"Nami nitamwomba Baba, naye atawapa Msaidizi mwingine, Hi akae 
nanyi hata milele;" (Yohana 14:16) Pia amewaambia wanafunzi wake 
kuwa huyo "msaidizi" atafundisha kila kitu na atawaletea kila kitu ili 
wakumbuke. Amesema katika (Yohana 15:26) "Lakini ajapo huyo 
Msaidizi, nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli 
atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. " 

Utaona katika mistari iliyopo hapo juu kuwa BIBLIA ya (RSV) imetumia 
neno "Counsellor" na neno hilo hilo limetajwa hapo juu (14:25) kuwa ni 
"Roho Mtakatifu". Lakini neno hilo hilo limebadilishwa katika (Yohana 
15:26) hapo juu na kuwa ni "Roho wa kweli". Tena, katika aya zifuatazo 
hapa chini, imerejeshwa kwa "Counsellor" lakini utagundua baadaye 
kuwa neno hilo hilo kwa mara nyingine linarejeshwa kwa "Roho wa 
kweli" katika (Yohana 16:13). 

(Yohana 16:7-8): "Lakini mimi nawaambia iliyo kweli; yawafaa ninyi 
mimi niondoke; kwa maana mimi nisipoondoka, huyo Msaidizi hatakuja 
kwenu, bali mimi nikienda zangu, nitampeleka kwenu. Naye akiisha kuja, 
huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi, na haki, na 
hukumu. " Hili limeshathibitishwa katika Quran pale Mungu 
alipomnyanyua Yesu (AS) na sio kusulubiwa kama ilivyodaiwa. 

Katika aya ya hapo juu, (Yohana 16:7-8), kuja kwa "Counsellor" au 
"Paraclete" kunategemea kuondoka kwa Yesu (AS). Kando ya hayo, 
Yesu (AS) hajaashiria kuwa huyu "Mpatanishi" atakuja katika kipindi 
hiki. Katika (Yohana 16:12-15), Yesu (AS) ameendeleza utabiri wake wa 
kuja kwa huyu Mpatanishi mwingine aliyemwita kuwa ni "Roho wa 
kweli". Anasema: "Hata bado nikali ninayo mengi ya kuwaambia, lakini 
hamwezi kuyastahamili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho 
wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote; kwa maana hata nena 
kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na 
mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi; kwa 
kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyo 



nayo Baba ni yangu; kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika 
yaliyo yangu, na kuwapasheni habari. " 


Aya ya hapo juu inavunja utata ulioundwa na neno Roho Mtakatifu [Holy 
Ghost] au Roho Mtakatifu [Holy Spirit] uliodaiwa na Wakristo kwa 
sababu, kwa mujibu wa Biblia katika (Mwanzo 1:2), huyu Roho 
Mtakatifu ameshakuwepo duniani tangu siku ya kuumbwa dunia . "Huyo- 
Roho Mtakatifu" vilevile alikuwepo kule mto Jordan wakati Yohana 
alipombatiza Yesu (AS). Kwa hiyo, vipi Yesu (AS) aseme: "bali mimi 
nikienda zangu, nitampeleka kwenu." (Yohana 16:7). Kile 
alichomaanisha Yesu (AS) ni kuwa "Msaidizi mwingine" au "Mtume 
mwingine" akiwa kama yeye atakuja kwa sababu kuletwa kwa Roho 
Mtakatifu kumeshafutiliwa mbali kabisa kwa kuwa huyo Roho Mtakatifu 
ameshakuwa hapa duniani tangu siku ya kuumbwa. 

Zaidi, Roho Mtakatifu na Roho wa kweli hayo ni maneno mawili tofauti 
na kila moja linajitegemea kikamilifu. Hilo la mwisho limechukuwa 
kiwakilishi "he" nacho kinamaanisha yeye mwanamume, wakati ambapo 
ya kwanza (Roho Mtakatifu) inachukuwa kiwakilishi "it" nacho 
kinamaanisha hicho kitu. Yesu (AS) ametuambia kwa maneno ya 
sawasawa kuwa Counsellor au Roho wa kweli (paraclete) aliyemtabiri ni 
Mtu atakayetufundisha vitu vyote. 

Viwakilishi vyote vya he vimerejea kwa "Roho wa kweli" jambo 
linalodhihirisha jinsi ya kiume ili liafikiane na neno "Counsellor" katika 
(Yohana 16:7). Hilo neno "Counsellor" ni neno kivumishi ( descriptive - 
la kueleza sifa) linalotumika sehemu ya "Roho wa kweli", na kwa kisarufi 
(kigrama), kiwakilishi lazima kiafikiane kijinsia na jina linalofungamana 
nalo. Kwa hiyo, aya ya 13 na 15 ya Yohana 16 zinathibitisha kuwa Roho 
wa kweli si sehemu ya Utatu. 1 

Kando ya hayo, katika (Yohana 16:13) Yesu (AS) ametilia mkazo nukta 
inayomhusu huyu Roho wa kweli, kuwa ndiye mtume wa pekee 
atakayefundishwa cha kufanya kutoka kwa Aliye Juu: "Lakini yeye 
atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli 
yote; kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote 
atakayoyasikia atayanena, " Kuwa ni mtume wa pekee (si Mungu wala 
Roho Mtakatifu), hatokuwa na mamlaka yake mwenyewe, bali atapewa 
ufunuo kutoka kwa Mungu huko Mbinguni. 


1 Victor Paul Wierwille: "Jesus Christ is not God", American Christian Press, the Way International, 
New Knoxville, Ohio 45871, p. 143. 


oV 



Zaidi, utagundua kuwa katika (Yohana 16:14), Yesu (AS) anasema juu ya 
Roho wa kweli: "Yeye atanitukuza mimi; kwa kuwa atatwaa katika yaliyo 
yangu na kuwapasha habari. " Quran, ambayo ni ujumbe wa Muhammad 
(SAW) umewatukuza wote wawili Yesu (AS) na mama yake Mariamu. 
Jina Isa TYesu (AS)l limetajwa katika Quran Takatifu mara tano zaidi ya 
jina Muhammad. Na ukweli ni kuwa, sura kamili ya 19 ya Quran Takatifu 
bayana kabisa, imeitwa jina la mama yake Yesu ambaye ni Mariamu 
(yaani Surat Maryam), imethibitisha kiumbuii (utaalamu wa kueleza) 
hoja yetu kuwa, kwa hakika, Yesu (AS) ametukuzwa sana . 

Kwa kuongezea, Yesu (AS), anasema: "Lakini huyo Msaidizi, huyo Roho 
Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote, 
na kuwakumbusha yote niliyowaambia. " Hiyo ndio sababu kuwa ujumbe 
wa Muhammad (SAW) ambao ni Quran Takatifu ni ujumbe uliokamilika, 
unaojumuisha ujumbe wa Yesu (AS) na ujumbe wote uliotangulia. Kwa 
hakika, Quran ni kithibitisho cha ujumbe wa Yesu (AS) na wale wote 
waliokuja kabla yake. Huo ni ujumbe mpana unaokusanya mitazamo yote 
ya juhudi za wanadamu, sawa ni za kibinafsi, kijamii, kisiasa, kiuchumi 
au mahusiano ya kimataifa. Unaitwa UISLAMU (dini ya kutii Matakwa 
ya Mungu Mmoja wa Kweli - Allah) hiyo ni sheria kamili ya maisha, na 
vilevile ni ujumbe wa dunia nzima ulioelekezwa kwa wanadamu wote 
unaomwongoza mwanadamu kusuluhisha nafsi yake na Mungu Ujumbe 
ambao unaweza kuuita, Matakwa ya Mungu, matunda ya Uokovu. 

Pia, katika (1 Waraka wa Yohana 4:6) maneno mawili "Roho wa kweli" 
na "Roho mwovu" yametumika kwa ajili ya mwanadamu. Na, katika 
MSS, Codex Syriacus ya zamani imegunduliwa mwaka 1812 katika 
Mlima Sinai na Bibi Agnes S. Lewis na Bibi Bensley, andiko la (Yohana 
14:26), linalosomeka: " Paraclete, the Spirit " na sio "Paraclete, the Holy 
Spirit". Hilo neno "Roho" imerejeshwa na MSS, ya zamani, kwa "Roho 
wa kweli" katika (Yohana 15:26) ya Biblia za kisasa. 

Mwisho, akisi kile alichokisema Mtume Isa - Yesu (AS), katika (Mathayo 
21:43): "Kwa sababu hiyo nawaambia, Ufalme wa Mungu utaondolewa 
kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. " 

Zingatia kuwa, onyo la Yesu (AS) kwa wayahudi pale walipokuwa waasi 
kwa kuamini na kuabudu miungu mingine kinyume na Mungu Muweza 
wa asili katika (Mwanzo 49:10) na Mtume Yakobo (AS) ameonya kuhusu 
Yuda. Kwa kweli ilikuwa ni kukamilisha utabiri wa awali katika 
(Kumbukumbu la Torati. 32:21): Mungu anasema: "Wamenitia wivu kwa 
kisicho cha Mungu; Wamenikasirisha kwa ubatili wao; Nami nitawatia 
wivu kwa wasio watu, Nami nitawakasirisha kwa taifa lipumbaalo. " 



Warabu wa kabla ya Uislamu walikuwa wakielezwa na watu wa 
Magharibi kuwa ni taifa jinga. Mwandishi mmoja amewatolea taswira ya 
kuwa ni "wanyama wakiwa na ngozi ya mwanadamu", ndipo, pale 
walipoletewa Uislamu, wakawa ni kiigizo cha wanadamu. Mtume 
Muhammad (SAW) ameondosha aina zote za kuabudu masanamu na 
kuhubiri upweke wa Mungu - Muumba. Yeye peke yake ndiye Mungu, 
Mlezi na Mpaji wa ulimwengu wote Asiye na Mke, Mwenza, Mshirika, 
Familia, mtoto wala msaidizi. Taifa la Kiarabu kwa ujumla na mtume 
Muhammad (SAW) kwa kipekee walikuwa ni ukamilisho wa tabiri zote 
za hapo juu . 


QURAN NININI? NA INASEMA NINIKUHUSU YESU (AS) NA 

MAMA YAKE? 


Quran Takatifu, ni ujumbe mpana na ni wa ulimwengu mzima 
uliofunuliwa kwa Mtume Muhammad (SAW) kwa kupitia malaika Jibrilu 
(Gabriel) ukiwa ni ufunuo wa mwisho wa Mungu kwa wanadamu. Nao ni 
Rehema na Mwongozo kutoka kwa Mungu kwenda kwa wanadamu na ni 
Mfumo wa Maisha uliokamilika, kiasi ambacho unajumuisha mitazamo 
yote ya juhudi za mwanadamu (mfano, mfumo wa mtu wa kuendesha 
mahusiano ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na ni mfumo wa mahusiano ya 
kimataifa). Umeshahimili majaribu ya nyakati kwa kuwa inalindwa na 
Mungu Mwenyewe. Kwa kuwa hiki ni kitabu cha pekee cha Mungu 
kilichopo leo hii kikiwa safi baada ya zaidi ya miaka elfu moja na mia 
nne. Kinathibitisha ufunuo wote wa mitume iliyopita. Kinasahihisha 
makosa yaliyotambaa katika funuo zilizopita na inatangua kila kitu 
[chenye kasoro] katika funuo hizo. Allah anasema: 

" Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliyeumba. Amemuumba 
binaadamu kwa tone la damu. Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu 
kushinda wote!. Ambaye amefiundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu, 
aliyokuwa hayajui. Kwani ! Hakika mtu bila ya shaka huwa jeuri. 
Akijiona katajirika. Hakika kwa Mola wako Mlezi ndio marejeo. " (Quran 
96:1-8) 

"Huu ni mteremsho wa Kitabu kisicho kuwa na shaka yoyote 
kinachotoka kwa Mola Mlezi wa walimwengu wote. " (Quran 32:2) 

"Na hiki ni Kitabu tulichokiteremsha, kilichobarikiwa, chenye 
kuhakikisha yaliyotangulia, na Hi uuwonye Mama wa Miji na walio 
pembezoni mwake. Na wenye kuamini Akhera wanakiamini hichi, nao 
wanazihifadhi Sala zao. " (Quran 6:92) 

"Na hatukukuteremshia Kitabu isipokuwa uwabainishie yale 
ambayo wanakhitalifiana, na kiwe Uwongofu na Rehema kwa watu 
wanaoamini. " (Quran 16:64) 

"Hakika Sisi tumekuteremshia Kitabu kwa ajili ya watu wote kwa 
Haki. Basi mwenye kuongoka ni kwa nafsi yake, na mwenye kupotoka 
bila ya shaka amepotoka kwa khasara yake. Na wewe si mlinzi iuu yao. " 
(Quran 39:41) 



Kwa hakika, kwa mujibu wa wafasiri (wafafanuaji) wa Quran, kuna 
malengo matatu ya ufunuo kwa Mtume Muhammad (SAW): 


(1) Kuleta umoja miongoni mwa makundi yaliyofarakana, kwa 
Habari njema ya Umoja, wakati wa kuhuburi Upweke wa 
Mungu wa kweli. 

(2) Uwe mwongozo katika njia sahihi; na 

(3) Kufungua njia ya kutubia (kuomba msamaha au kuungama 
dhambi) na uwokovu, na kwa hayo yatakuwa kwa rehema za 
hali ya juu kwa madhambi ya kupotoka. Hilo limetolewa ili 
wanaume na wanawake wawe wema. Na kama watakataa basi 
kupotea kwao itakuwa ni juu yao. 1 

Nafasi ya Yesu (AS). 

" Hakika mfano wa Isa kwa Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa 
Adam; alimuumba kwa udongo kisha akamwambia: Kuwa! Basi akawa. " 
(Quran 3:59) 

"Na kwa kusema kwao: Sisi tumemuuwa Masihi Isa, mwana wa 
Maryamu, Mtume wa Mwenyezi Mungu - nao hawakumuuwa wala 
hawakumsulubu, ball walifananishiwa kwao. Na hakika walio 
khitalifiana katika haya wamo katika shaka nayo. Wao hawana ujuzi 
nayo wowote, ila ni kufuata dhana tu. Wala hawakumuuwa kwa yakini. 
Bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake, na hakika Mwenyezi Mungu 
ni Mwenye nguvu, Mwenye hikima. Na hawi katika Watu wa Kitabu ila 
hakika atamuamini yeye kabla ya kufa kwake. Naye Siku ya Kiyama 
atakuwa shahidi juu yao. " (Quran 4:157-159) 

"Enyi Watu wa Kitabu! Msipite kiasi katika dini yenu, wala 
msimseme Mwenyezi Mungu ila kwa lililo kweli. Hakika Masihi Isa 
mwana wa Maryamu ni Mtume wa Mwenyezi Mungu, na neno lake tu 
alilompelekea Maryamu, na ni roho iliyo toka kwake. Basi Muaminini 
Mwenyezi Mungu na Mitume wake. Wala msiseme: Utatu. Komeni ! 
Itakuwa kheri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu. 
Ametukuka Yeye na kuwa na mwana. Ni vyake Yeye vyote viliomo katika 
mbingu na katika ardhi. Na Mwenyezi Mungu ni Mtegemewa wa 
kutosha. " (Quran 4:171) 


1 Abdullah Yusuf Ali: The Holy Qur'an, English Translation of the meaning and commentary, n. 2091, 
p. 750. 





" Hakika wamekufuru walio sema: Mwenyezi Mungu ni Masihi 
mwana wa Maryamu! Na hali Masihi mwenyewe alisema: Enyi Wana wa 
Israili! Muabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu Mlezi na Mola wenu 
Mlezi. Kwani anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi 
Mungu atamharamishia Pepo, na rnahala pake ni Motoni. Na walio 
dhulumu hawatakuwa na wa kuwanusuru. Kwa hakika wamekufuru walio 
sema: Mwenyezi Munguni ni wa tatu wa Utatu. Hali hakuna mungu ila 
Mungu Mmoja. Na ikiwa hawaachi hayo wanayoyasema, kwa yakini 
itawakamata adhabu chungu wale wanaokufuru. del Hawatubu kwa 
Mwenyezi Mungu na wakamwomba msamaha? Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye maghfira na Mwenye kurehemu. Masihi mwana wa Maryam si 
chochote ila ni Mtume. Wamekwisha pita Mitume kabla yake. Na mama 
yake ni mwanamke mkweli. Wote wawili walikuwa wakila chakula. 
Angalia jinsi tunavyowabainishia Aya zetu, kisha angalia vipi wanavyo 
geuzwa. Sema: Je! Mnawaabudu, badala ya Mwenyezi Mungu, wale 
ambao hawawezi kukudhuruni wala kukufaeni? Na Mwenyezi Mungu 
ndiye Mwenye kusikia, Mwenye kujua. " (Quran 5:72-76) 

"Na pale Mwenyezi Mungu atakaposema: Ewe Isa bin Maryamu ! 
Ati wewe uliwaambia watu: Nifanyeni mimi na mama yangu kuwa ni 
miungu badala ya Mwenyezi Mungu? (Na Isa) atasema: Subhanaka, 
Wewe umetakasika! Hainifalii mimi kusema ambayo si haki yangu. Ikiwa 
nilisema basi bila ya shaka umekwishayajua. Wewe unayajua yaliyo 
ndani ya nafsi yangu, lakini mimi siyajui yaliyo katika nafsi yako. Hakika 
Wewe ndiye Mjuzi mkubwa wa yaliyofichikana. Sikuwaambia lolote ila 
uliyoniamrisha, nayo ni: Muabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu 
Mlezi na Mola wenu Mlezi. Na mimi nilikuwa shahidi juuyao nilipokuwa 
nao. Na uliponifisha ukawa Wewe ndiye Muangalizi juuyao. Na Wewe ni 
shahidi juuya kila kitu. " (Quran 5:116-117) 

"Huyo ndiye Isa mwana wa Maryamu. Ndiyo kauli ya haki ambayo 
wanaifanyia shaka. Haiwi kwa Mwenyezi Mungu kuwa na mwana, 
Subhanahu, Yeye ametakasika! Anapolihukumia jambo basi huliambia tu: 
Kuwa! Likawa. Na hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu Mlezi, na 
Mola wenu Mlezi. Basi muabuduni Yeye. HU ndiyo Niia Iliyonyooka." 
(Quran 19:34-36) 

"Na wao ati husema kuwa Arrahmani Mwingi wa Rehema ana 
mwana! Hakika mmeleta jambo la kuchusha mno! Zinakaribia mbingu 
kutatuka kwa hilo, na ardhi kupasuka, na milima kuanguka vipande 
vipande. Kwa kudai kwao kuwa Arrahmani Mwingi wa Rehema ana 
mwana. Wala hahitajii Arrahmani Mwingi wa Rehema kuwa na mwana. 



Hapana yeyote aliomo mbinguni na ardhini ila atafika kwa Arrahmani 
Mwingi wa Rehema kuwa ni mtumwa wake. " (Quran 19:88-93) 

"Mariamu kamwe hajadai kuwa yeye ni mama wa Mungu, au kuwa 
mwanawe ni Mungu. Alikuwa ni mwanamke mwema mwadilifu. Na hapa 
Yesu anakanusha kuwa hajui lolote katika vitu alivyopachikwa na wale 
waliolichukua jina lake. Kumwabudu Mariamu, ingawa kumekataliwa na 
Waprotestant, kulienea kwa kiasi kikubwa katika makanisa ya mwanzo, 
katika sehemu zote mbili, Mashariki na Magharibi." 1 

Kwa kuongezea, marejeo yafuatayo katika Biblia pia yatakupa ufahamu 
wa mafundisho ya Yesu (AS): katika Injili ya (Mathayo 4:10), "Ndipo 
Yesu alipomwambia, Nenda zako, Shetani, kwa maana imeandikwa, 
Msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake." Katika 
(Yohana 20:17), pale anapomwambia Mariamu Magdalena, "Yesu 
akamwambia, Usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini 
enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, Ninapaa kwenda kwa Baba yangu 
naye ni Baba yenu, Kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. " Katika 
(Luka 18:19), pale anapokaripia mtawala maalum kwa kumwita yeye ni 
Mwalimu Mwema, "Yesu akamwambia, Mbona unaniita mwema? 
Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. " na Katika (Marko 
12:29) pale anaposema: "Yesu akamjibu, Ya kwanza ndio hii, Sikia, 
Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. " 


Ibid, n.783, p. 311; n. 830, p. 327 with reference to (Cf. v. 72, and n, 782), p. 310. 


i 



EISA CHA AJABU 


Kuna simulizi ya Wachawi watatu walioingia Ukristo na wakawa 
wanafunzi wachamungu wa mchungaji. Huyo mchungaji aliwafundisha 
kanuni za Ukristo, hasa hasa Utatu. Ili kujifunza zaidi imani, walikaa sana 
na mchungaji huyo. Baada ya muda, rafiki wa mchungaji alikuja 
kumtembelea na kumuuliza juu ya kubadili dini kwa wale waliokuwa 
Wachawi watatu. Mchungaji alikuwa na fahari sana kuwaonyesha wale 
jamaa watatu waliobadili dini juu ya mafunzo yao ya imani bila ya kuhoji 
ya Kikristo. Mchungaji alimwita mmoja wa wale wachawi ili aonyeshe 
umahiri wake juu ya Utatu kwa mgeni wake. 

Yule mchawi kwa furaha akasema: "Umenifundisha kuwa kuna watatu 
ndani ya Mungu mmoja. Mmoja mbinguni, wapili amezaliwa na 
Mariamu na wa tatu, ni Roho Mtakatifu, aliyeshuka kwa Masihi akiwa na 
umbo la njiwa, pale Mungu wa pili alipokuwa na miaka thelethini." 
Aliposikia haya, mchungaji aliudhika na kumgeukia na kusema huyu 
jamaa ni mpumbavu. Baada ya hayo, alimwita wa pili na kumpa swali lile 
lile. Wa pili akajibu: "Umenifundisha kuwa kuna waungu watatu wa asili, 
mmoja wao alisulubiwa na kufa, wakabakia wawili ." Mchungaji kwa 
mara nyingine aliudhika na kumsukuma. Kisha alimwita wa tatu 
aliyekuwa ni mwerevu zaidi ukimlinganisha na wenzake waliotangulia na 
ameshajifunza kwa bidii kanuni za imani. Mchungaji alimtaka aeleze 
imani bila ya kuhoji ya Utatu. Yule mtu akajibu: 

"Kile ulichonifundisha, kwa baraka za Masihi, nimeshajifunza kwa 
uangalifu na bidii, nacho ni kuwa moja ni tatu na tatu ni moja. Mmoja 
wao alisulubiwa na kufa. Hivyo basi, kwa sababu ya kifo cha mmoja, 
wote miungu watatu walikufa: kwa sababu wote watatu ni mmoja na 
wameungana; kwa hiyo, kifo cha mmoja ni kifo cha wote watatu. 
Vinginevyo, kusingekuwa na umoja wao ." 1 

Hili linamaanisha kuwa kwa mujibu wa kusulubiwa kama ilivyodaiwa na 
Wakristo, wote wawili Mungu na Yesu Kristo (AS), wameshatoweka na 
kuwa ni wenye kutoweka. Kwa sababu kwa mujibu wa imani yao, Yesu 
ni Mungu na ni mtume, baada ya kifo chake Wakristo hawana Mungu 
wala Mtume au Roho Mtakatifu. Hivyo, ni kwa kupitia muungano, 
miungu vote mitatu walikufa kwa kifo cha Kristo . Kwa ufupi, umoja na 
utatu pia umetoweka baada ya kutoweka kwa Mungu, kwa sababu umoja 


1 Al-Jawab-ul-Fasih. p. 369. 


M 



na Utatu unabakia kwa kuwepo kwa Mungu. Pamoja na kutoweka kwa 
Mungu kuacha mandhari, kikawaida sifa zake nazo zitatoweka. 



ONYOKWA WALE WANAOPOTOSHA UJUMBE WAMUNGU 


Kitabu bora zaidi ni Kitabu cha Allah na mwongozo bora ni Mwongozo 
wa Mtume Muhammad (SAW). 

Allah ameshatoa onyo kali mno kwa wale wote wanaopotosha ujumbe 
wake asilia kwa wanadamu: 

"Basi ole wao wanaoandika kitabu kwa mikono yao, kisha 
wakasema: Hiki kimetoka kwa Mwenyezi Mungu, Hi wachumie kwacho 
pato dogo. Basi ole wao kwa yale iliyoyaandika mikono yao, na ole wao 
kwa yale wanayoyachuma. " (Quran 2:79) 

"Kwa hakika wale waliokufuru hazitowafaa kitu kwa Mwenyezi 
Mungu mali zao, wala watoto wao; nao hao ndio kuni za Motoni" (Quran 
3:10) 


"Bila ya shaka Dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Na 
waliopewa Kitabu hawakukhitalifiana ila baada ya kuwajia ujuzi, kwa 
sababu ya uhasidi uliokuwa baina yao. Na anayezikataa Ishara za 
Mwenyezi Mungu basi hakika Mwenyezi Mungu ni Mwepesi wa 
kuhisabu. " (Quran 3:19) 

"Na anayetafuta dini isiyo kuwa Uislamu haitakubaliwa kwake. 
Naye Akhera atakuwa katika wenye kukhasiri. " (Quran 3:85) 

"Enyi mlioamini! Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo 
kumcha; wala msife ila nanyi ni Waislamu. " (Quran 3:102) 

"Tutazitia khofu nyoyo za waliokufuru kwa vile walivyo 
mshirikisha Mwenyezi Mungu na washirika ambao hakuwateremshia 
hoja yoyote. Na makaazi yao ni Motoni; na ubaya uliyoje kwa maskaniya 
wenye kudhulumuV ' (Quran 3:151) 

"Enyi watu! Mcheni Mola wenu Mlezi aliyekuumbeni kutokana na 
nafsi moja, na akamuumba mkewe kutoka nafsi ile ile. Na akaeneza 
kutokana na wawili hao wanaume na wanawake wengi. Na tahadharini 
na Mwenyezi Mungu ambaye kwaye mnaombana, na jamaa zenu. Hakika 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye kuwaangalieni. " (Quran 4:1) 



"Hakika Mwenyezi Mungu hasamehi kushirikishwa na kitu. Lakini 
Yeye husamehe yasiyokuwa hayo kwa amtakaye. Na anayemshirikisha 
Mwenyezi Mungu basi huyo amepotea upotovu wa mbali. " (Quran 4:1 16) 

"Serna: Je, nimchukue rafiki mlinzi asiyekuwa Mwenyezi Mungu, 
ambaye ndiye Muumba mbingu na ardhi, naye ndiye anayelisha wala 
halishwi? Sema: Mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza wa wenye 
kusilimu. Na wala kabisa usiwe miongoni wa washirikina. " (Quran 6:14) 

"Basi ni nani dhaalimu mkubwa kuliko yule anayemzulia Mwenyezi 
Mungu uwongo, au anayezikanusha Ishara zake? Hao itawafikia sehemu 
yao waliyoandikiwa, mpaka watakapowafikia wajumbe wetu kuwafisha, 
watawaambia: Wako wapi mliokuwa mkiwaomba badala ya Mwenyezi 
Mungu? Watasema: Wametupotea! Na watajishuhudia wenyewe kwarnba 
walikuwa makafiri. " (Quran 7:37) 

"Ati wanawafanya viumbe kuwa ni washirika wa Mwenyezi 
Mungu, nao hawaumbi, bali wao ndio wanaumbwa? Wala hawana uwezo 
wa kuwanusuru wala wenyewe hawajinusuru. " (Quran 7:191-192) 

"Hapana yeyote aliomo mbinguni na ardhini ila atafika kwa 
Arrahmani Mwingi wa Rehema kuwa ni mtumwa wake. " (Quran 19:93) 

"Na wamechukua badala yake miungu ambayo haiumbi chochote, 
bali hiyo inaumbwa, haijimilikii nafsi zao madhara wala manufaa, wala 
haimiliki mauti, wala uhai, wala kufufuka. " (Quran 25:3) 

"Na nani dhaalimu mkubwa kuliko yule anayemzulia uwongo 
Mwenyezi Mungu au anayekanusha Haki inapomjia? Je! Si katika 
Jahannamu ndio yatakuwa makaaziya makafiri?" (Quran 29:68) 

"Mkikufuru basi Mwenyezi Mungu si mwenye haja nanyi, lakini 
hafurahii kufuru kwa waja wake. Na mkishukuru Yeye hufurahika nanyi. 
Wala mbebaji habebi mzigo wa mwingine. Kisha marejeo yenu ni kwa 
Mola wenu Mlezi. Hapo atakwambieni mliyokuwa mkiyafanya. Hakika 
Yeye ni Mwenye kuyajua vyema yaliyomo vifuani. " (Quran 39:7) 

"Na tumeiumbia Jahannamu majini wengi na watu. Wana nyoyo, 
lakini hawafahamu kwazo. Na wana macho, lakini hawaoni kwayo. Na 
wana masikio, lakini hawasikii kwayo. Hao ni kama wanyama, bali wao 
ni wapotofu zaidi. Hao ndio walioghafdika. " (Quran 7: 179) 



